7583 AN 

 Caerfyrddin, Tackwedd 14, 1766. 

hoeddi ar fyrr yn Gymraeg wrth Rag - daliad 

PE. Swllt, heb el rwymo, y Llyfr rhagorol, def - ; 
nyddiol, a chynhwysfawr hwynnw, a elwir, 


AGORIAD 1 


\THRAWIAETH 
Y 
' Ddau Gyfammod, 


DAN 
Yr Enwau DEDDe a GRAS. 


Yn dangos ; 

atur pob un o honynt, pa beth ydynt fel ag | 
y maent yn ddau Gytammod ; hefyd, pwy | 
yw, a pheth yw Cyflyrau y rhai ſydd dan 
bob un o honynt, 

| Vm mha un, | 1 
Er cynnorthwyo Deall y Darllenydd, y mae amryw | | 
Holiadau yn cael eu hatteb, mewn perthynas ir 
Ddeddf a Gras, tra hawdd eu darllain, ac mor 


hawdd eu deall, gan Feibion Doethineb, Plant yr | 
Ail Gyfammod. 


Gan JOHN BUNYAN. 
Ynghyd a Thabl o'i Gynhwyſiadau. 


AMMO DAU. 


. Fe fydd i'r Llyfr i gynnwys ynghylch 260 o du 
dalennau, a'i argraphu ar Lythyren a Phapur da. 
I. Rhag-dalwyr am Chwech 1 gael un tros ben, a'u 
Henwau yn argraphedig yn Nechreu'r Llyfr; yr 
hanner iw dalu wrth ro1'r Enwau, a'r gweddill 
pan gaffer y Llyfrau. | 
Ill, Fe ddymunir ar y rhei'ny a welo fod yn dda i 
annog y Gwaith i ddanfon eu Rhag-daliadau i you 
Roſs, yn ren, mor gynted ag 4 gallont | 
gan fod y Gwaith i fyned yu y blaen gyda phob brys. | | 


ed. a i. — * = 
8 — - by — 4 — pm . * 
— 


= 


— — 


N 
* 


„ RHWYMYN »/ 
Perfteithrwydd : 
: N E U | | 
FRAWDGARWCH 
PARHAUS; 
Wedi cxel ei drin yn ffyddlon : 


GAN AMLYGU 


I, Natur gwir gariad hono, ac annogaeth- 
brawdol. au atto, 

II. Yr angenrheid- F V. J pethau ſy'n 
rwydd o'r arferiad rhwy ſtrau iddo. 


parhaus o hono. VI. Y nodau gwir- 
III. Y perygl o'i eſ- ioneddol o hono. 

uluſo. * VII. Cymmwyſiadau 
IV. Y buddioldeb o defnyddiol. 


Gan TIMOTHY THOMAS, 


Writh hyn y gwybydd pawh mai dyſgyblion i mi 
ydych, or bad — gariad ich gilydd, Ioan 
xiii. 35. 

Am . oll, gwiſgwch gariad yr hwn yw 
rhwymyn perffeithrwydd, Col. iii. 14. 
Canys yr hwn nid yw yn caru ei frawd yr nun 
a welodd, $4 fodd y gall efe garu Duw yr hwn 

ni welodd ? 1 loan iv. 20. 


_ ot — 
. as 


— — 
— — — 


CAERFYRDDIN, 
Argraffwyd tros yr Awdwr gan J. Roſs, 1766. 


to 


. ̃Üͤ d ER TEE 


. 
: 
* 
* 
* 
x 
- 
U 
5 
A ; * 
% ” - 
— —— — 2. 1 - <A Boa RGA — 


—ů 2 — — ̃ — 2 rn j 


. 


b m 1 
el We Sf Wet Sf Me SP Me N. 


V Rhagymadrodd. 


G4 N fod Cariad brawdol yn ddyledſwydd, yr 
hon y mae pob Criſtion yn rhwym iddi ; a bod 
yr hyn a ganlyn wedi cael ei *ſprifennu i'r diben 
oi heglurhau ac annog atti; yr wyf yn gobeithio 
na wel neb, a'r fydd yn hoffi ei ddyledſwydd, yn 
ermod o faick iddo i edrych drofio, unwaith 0 
leiaf. 

4 dymunaf ar y Darllenydd, pwy bynnag a 
Hddo, i reddi'r derbyniad iddo yn ei galon, ac yn 
ei ymarferiad, yn ol y goleuni a'r grym *ſgrythurol 
a fyddo efe yn ei ganfod ynddo, A da i'r hun 
ſy'n chwennych cael budd i'w enaid, wrth ddar- 
lain, yw gochelyd rhag ei fed ef, mewn un gradd, 
edi cael ei feddiannu a rhagfarn yn erbyn y peth 
a ou efe yn ei ddarllain; oblegid oni efala ge 
rhag hynny, nid yu efe debygol o gael fawr adeil- 
adaetk; gan fod darilemwr rhagfarnilyd, yn fwy- 
af e (er ei nychdod a' i niweid ei hun) 
wrth ddarllain, yn chwilio am feiau yn fwy nag 
In ymofyn am fudd i'w enaid gwerthfarvr. 

Os bydd y Darllenydd, ond cymmaint am fudd 
i'w enaid ei hun, wrth ddarllain, ag vedd fy ny- 
muniad i, wrth *ſgrifennu, am iddo gael budd ; 
r y cyferfydd ein gweddiau ni 'n dau ger 

ron Duw, am y fendith, ac y byddant Iwyddi- 
annus trwy Griſt er budd iddo. 

Nid yw wedi cael ei amcanu i foddio'r moethus, 
fel y cyfryw, ond i gyfarwyddo, adeiladu, ac an- 
nog ewir ddyſgyblion Criſt, fel y cyfryw. 

_ Perthynol yw yſtyried, er mai, cariad at ddyn- 
ion fel rhai wedi eu geni o Pduw a drinir yma 
In 


* 


* 5 
21. 
F 9 


Sd 


8 dal. . . 


Liv 1 
af, etto fod rhai pethau, weithiau, yn cael 

2 l — ar 8 fel Aclodau eg- 
2 g, cyfraamogion o ordeinhadau'r efengyl. [Ce- 
nel yw bod SE 0 fod y mei ni yn fywiol, 
In y caffont ii yn y Ty new'r adeiladaeth weled- 
i 
5 Yr wyf yn meddwl nad rhaid i mi ammeu pa- 
rodrwydd y 2 deallus, i eſguſedi bod rhai 
pethau wedi cael eu coffau fwy nag un waith ; 
gan fod hynny ar wakanol achlyſuron, ac felly er 
cynhortinwy i'r giuan ei ddeall, 

Bu fy newendid a'm anhwyl corphorol yn ach- 


Iyfer iddo fod yn kwy heb ddyfod allan nag yr i 
oeddrwn un waith yn amcanu. Os hdd i gariad 


brawdol, trwy hyn yma, mewn un gradd. gwir- 
foneddol, i gynhyddu ymyſg Criſt nogion, Fl ag y 
Care 147 uddiol iddynt. hwy, ac yn dwyn an- 

w a'i achos ar y ddacar, yna mi 


Hae wedi cael fy amcan. 


Pelly, yr Arglwydd trugareg a graflawn a Hdd 


Od ag Yſpryd y darllenydd : a phan y byddo ki da 
ag ef mewn gweddi, nac anghofiad 


Ei ufudd waſanaethwr, dros Grift, 


TimoTHy THoMASs. 


Guwallau'r 2 waſp .. 


darll. ond: ei f9d. 
5 pms — tu dal, 10. lin. 


1 . qa ni a y pr darll. 4 gall. — tu dal. 27. 


int , tu dal. 31. Ilin, 
— a'r- wot xo 0 EYE 20 


„„ 


4 


Rhwymyn Perffeithrwydd: 
KS N E Us 
FRAWDGARWCH PARHAUS, 


—_— — 


— 


, Heb. xiii. 1. Parkded -Brawdgarwch. 
BW diragrith ſydd un o amrywiol 
ddy ledſwyddau Criftnogion ; yr hon, yn. 
ddiaii, y dylai pob Criſtion fod yn ofalus 
iawn yn yr arferiad difrifol o honi; yn yr at- 
feriad o ba ddyledſwydd, medd Criſt, y mae 
Nod neu arwydd cyhoeddus, 1 bawb i wybod. 
pwy yw ei ddyſgyblion ef: ac yn ganlynol, y 
dynion ſy heb y nöd hwn o gariad, nid oes ar- 
, Wl goe! mai dyſgyblion Criſt ydynt; er y gallant 
; fod yn chwennych honni iddynt eu hunain yr 
Enw o fod yn ddyſgyblion iddo; ac hefyd ya. 
chwennych i ddynion farnu mai ei ddyſgyblion 
ef, mewn gwirionedd ydynt. Ac er bod Criſt, 
a'i Apoſtolion, wedi rhoddi cynnifer o annog- 
aethau dwyſion at N ddyledſwydd hon, etto 7 
mae gormod o oerfelgarweh, y dyddiau hyn, 
ymyſg y rhai ſy'n proffefu eu bod hwy yn 
ddyſgyblion Criſt ; ac yn ganlynol achos i far- 
nu tod rhyw-anwireddau yn amlhiu ymyſg y 
cyfryw; a hynny yn achos o'r oerfelgarwch 
hwn, yn ol geiriau Criſt, O herwydd yr amlk4 _ 
anwiredd efe a vera cariad llawer. Gan bynny, 
7 tybygwn ei bod hi'n lawn bryd i Griſtnogion i 
. ail ennyn y Dawn hwn, o eiddo Duw, ſef V- 
pryd Car ad, nid yn unig at Dduw, ond at eu 
gilydd hefyd: a chan fad ynof fawr chwen- 
+168 B nychiad 


„ t r 5. 


ꝙ9ͤ2 — 


| 8 1 
nychiad am weled adfywiad cariad brawdol, 
tel y mae'n fuddiol i ddynion ac yn anrhydeddu 
Du, yr wyf dan ryw gymhbelhad- yr ty VI. 
pryd, i gynnig bod o ryw ddefnydd tu ag at ei 
adfywio: a'r drefn ſydd yn ymgynnig i mi, ac 
yn fwyaf ſefydlog ar fy meddwl yw, trin ych- 
ydig ar y Teſtyn hwn, Parkded brawdgar wck, 
yn y dull canlynol; gan fod y Teſtyn hwn yn 
rhan o Epiſtol ag ſydd yn cael ei gyfrif yn gy- 
firedin, 1 yn rhan o'r Sgrythur 
ſanctaidd, a'r ſydd wedi ei rhoddi gan Yipryd- 
oliaeth Duw ; nid wyfi yn gweled dim achos i 
m1 ſon yma yn neillduol ddim am dano, nac am 
yr awdwr neu'r Sgriſeunydd o hono : a chan fod 
yr adnod fechan hon, heb ddim ymddibynniad 
neillduol, yn angenrheidiol, ar y geiriau ſydd o'i 
blaen hi, nid wyf yn gweled achos i ymhelae- 
thu, mewn ffordd amgylchiadol. Ond dyfod 
yn fyr at y geiriau. . | 
- Un peth yn y geiriau yw Brawdgarwch, neu 
gariad brawdol; peth arall yw yr angenrheid- 
rwydd o'i fod ef ymyſg Crifincgion, a hynny 
mewn ymarferiad parh3us: ac felly mae'r Teſt- 
yn yn cynnwys cyngor neu orchymyn i Grift- 
nogion, I garu eu gilydd yn barhaus: ac yn 
8 ni a allwn ddyigu, mai dy led ſwydd 
Criſtnogion yw caru eu gilydd, fel y cyfryw, 
n barhaus: Ac y mae amryw*Sgrythurau, heb 
aw y 'Sgrythur hon, yn cadarnbau mai dyled- 
pd iſtnogion yw caru eu gilydd, megis 
Joan xiii. 34. a'r xv. 12. — Rhuf, xii. 10. — 
1 Pedr i. 22. ac amryw eraill. ; 
- Ar drefn wyſi yn ei hamcanu yma, ſydd fel 
y canlyn, | 
I. Goſod allan natur gwir gariad brawdol ; 
1. Fel y mae'n ras, egwyddor, greddf, neu 
nneddf rinweddol yn yr enaid duwiol. 2. 
Fl y mae n ddy ledſwydeQ. | 
NY | II. Rhoddi 


K | 

II. Rhoddi rhai rheſymmau i amlygu'r angen- 
rheidrwydd o'r arferiad, parhaus, o'r ddyled- 
ſwydd hon, gan, ac ymylg Criſtnogion. 

III. Dangos rhai o'r peryglon a'r anfanteiſion 
ſydd o eſgeuluſo'r arferiad parhaus o'r ddyled- 
iwydd hon. | 5 

V. Dangos y buddioldeb o'r arferiad par- 
haus o'r ddylediwydd hon; yr hyn hefyd iy 'n 
annogaeth atti. Ki. 5h 4 

V. Amlygu thai o'r amryw bethau ſy'n 
rhwyſtrau 1 frawdgarwch. | 

VI. Amlygu rhai o Nodau gwir Gariad 
brawdol, Ile y mae cfe. 

VII. Gwneuthur rhai cymmwyſadau def- 
nyddiol. Ond yn | 


I. Myfi a gynnigaf oſod allan natur gwir 
gariad brawdol: Yn 

1. Fel y mae yn ras, greddf, neu gynneddf 
egwyddoraw] 15 yr enaid duwiol. Ac felly gwir 
dduwiol gariad brawdol, yw y ſerch ſanctaidd, 
yſprydol, ſydd gan ddynion duwiol at eu gilydd, 
yn unig, fel y cyfryw ; ſef fel y maent yn per- 
thyn i'r Arglwydd, ac i'w gilydd fel Criſtnogion 
neu blant Duw ; heb yſtyried na pherthynas na» 
turiol (os bydd y fath berthynas) nac amgylch- 
iadau na manteifion bydol. Y deſcrifiad hwn 
o gariad brawdol ſy'n cael ei gadarnhau, yn 
1 Pedr iii. 8. 1 Yan v. I. ac amryw fannau 
eraill o'r *Sgrythur, ile y ſonir am gariad brawd- 
ol: ac, fel y mae'r 2 hwn yn ſgrythur- 
ol, yſtyriwn ymhellach, na all bod y cariad hwn, 
mewn gwirionedd, gan neb ond dynion gwir 
dduwiol, neu mai rhan o dduwioldeb yw 'r 
cariad hwn: canys ni all neb wir garu fel hyn, 
heb ei ail-eni; oblegid y mae dynion, fel pech- 
aduriaid, wedi myned oddi wrth Dduw, ac wedi 
my ned i rytela yn ei erbyn ef; ac felly 'n cael 


2 eu 


| L 8 
eu galw. (megis ag y maefit) yn elynion iddo ef. 
Tn gds ganddynt Dduw, medd yr Apoſtol; ac 
yn ganlynol, yn gas ganddynt ddynion duwio]; 
Hiaidd gan yr annuwio) wr uniawn ei ffordd, 
medd Salomon. Ac medd Paul, Yr oeddem nin- 
nau hefyd gynt — yn caſau ein gilydd; hynny yw, 
yr oeddem ni, ſydd nawr yn caru'n gilydd trwy 
ras, gynt yn caſau ein gilydd, ſef cyn cael gras. 
Ac y mae Criſt yn dywedyd, mai oblegid iddo 
efe ddewis ei ddyſgyblion allan o'r byd, bod y 
yh yn eu caſau hwy, ſef dynion annuwiol y 
PJ's * 
©, Gan hynny rhaid bod yr egwyddor hon, o 
dduwiol gariad brawdol, yn rhan o adnewyddi- 
ad y dyn, yn yr hwn y mae hi: canys fel y mae 
ei gwrthddrych hi yn ei gweithrediad, yn yſ- 
brydol, ſef dynion wedi eu hyſprydoli neu eu 
ſancteiddio trwy Yſpryd Duw, (canys mor 


belled ag y mae dyn duwiol yn yſtyried neu yn 


edrych ar ddynion eraill felly, y maent yn.wrth- 
ddrychiau neillduot o'i gariad ef, fel dyn duw- 
101 ;). meddaf, rhaid yn ganlynol bod yr egwy- 


- ddor rinweddol hon yn yiprydol, neu yn rhan 


0 weithrediad yr Yipryd Glan, yn y dyn: ac 
y mae amryw 'Sgrythuran yn rhoi ar ddeall i ni, 
mai gwaith Duw yw gweithio cariad brawdol, 
heb law y rhai ſy'n dangos bod yr annuwiol yn 
ddiffygiol o hono: dywedir (yn 2 Tim. i. 7.) 
bod Duw wedi rhoddi i ni yſpryd cariad: ac yn 
1 Theſ. iv. 9. dywedir bod y . wed} 
eu dyſgu gan Dduw i garu eu gilydd. Ac yn 
I Joan iv. 7. fe gadarnheir am gariad brawdol, 
mai o Dduw y mae, a'i fod yn amlygiad, lle 
y mae ef, o fod ei berchen wedi el eni o Dduw; 
ac felly y mae'n rhan o'r egwyddor newydd, rin- 
weddol, ſanctaidd a weithir gan Dduw yn enaid 
y dyn, yn y greadigaeth newydd yſprydol ; ac 
a enir neu a ddygir allan yn yr ail-enedigaeth : 

AC 


cn. OA ms wo 7 erm. mai Wh 


Py _— *& *% 


| 9 1: 
ac felly, Pob un a'r Hdd yn caru, o Ddunw y gan- 


wyd ef. | | 

Iilnen ymhellach, nid yw y greadigaeth 

newydd, neu yr adnewyddiad, a foniais, ddim yn 

newid y ſerch, fel y mae'r' ſerch yn rhan o 

gynheddfau neu alluoedd yr enaid; AR. yr 

un enaid, yw ei holl gynheddfau, ſy gan Ddyn 

J cyn ei ailleni, ac wedi hynny ; megis yr un 

meddwl, ei fod, pan y mae'n cael ei wneud yn 

4dyn grafol, yn cael adnewyddu ei teddw]; felly 

ei ddeall, ei ewyllys [ Duo yw'r hn ſy'n gweithio 

yuoch ewyllyſio a gweithredu 'i ewyllys da . 

ac felly hetyd y ſerch, yr un ſerch ſy gan ddyn 

"WJ vedi cae! 745, a chyn hynny ; ond bod greddf 

1 thueddiad newydd ynddo, ac felly gweithrediad 

ne.vydd ganddo, tu ag at wahanol wrthddrych- 

jan: o'r blaen yn caru pechod, ond nawr'yn 
caru ſaneiddrwydd ; ac felly o'r blaen y 

caru dynion pechadurus y byd, (y byd a gar yr 

eidds) ond yn awr yn caru 'r rhai a anwyd 

o Dduw; y rhai y mae arwyddion o fod Duw 

wedi eu dewis hwy allan o'r byd. | 

Yn awr y mae yn natur y caraid hwn 1 garu 

bobl Dduw, fel pobl Ddaw, neu fel dyſgyblion 

Criſt; a hynny ar gyfrif eu bod hwy yn dduwiol, 

ac nid ar un cyfrit arall: ac megis mae duwiol- 

deb y dyn yw gwir, neillduol, a phrif wrth- 

ddrych y gwir gariad brawdol, fel y cyfryw; 

nid y cyfoeth, anrhydedd, Jocthineh naturiol, 

na pherthynas naturiol neb, yn ei wneud ef yn 

twy gwrthddrych cariad hwn: felly o'r tu arall 

nid yw tlodi, dirmyg neu amharch, croeſau blin- 

derau, amryw wendidau naturiol, na phellder 

perthynas neu lwyr ddiberthynas naturiol neb, 

W yn ei wneuthur ef yn llai gwrthddrych y cariad 

bon: ac hefyd, nid yw bod dyn wedi bod, yn ei 

g zyflwr naturiol, yn ddyn drwg cyhoeddus ang- 

byffredin, fel Mair aftan neu Saul yr erlidiwr, 

B 3 ddim 


etto, y mae dyledſwyddau a'r ſydd berthynol i 


| 10 J | 
ddim yn ei wneuthur ef yn llai gwrthddrych 
y cariad hwn, pan y caffo drugaredd a gras. 

2. Myfi a ſoniaf 'chydig am y cariad hwn, fel 

y mae'n ddyledſwydd; ac yn gyntaf, dywedaf, | 
nad wyt yn golygu ei fod yn ddy ledſw ydd, union- 
gyrch, y dyn naturiol, 1 fod yn feddiannol o'r 
reddf o gariad yſprydol, a weithir gan Dduw yn 
unig, ynghyfnewidiad graſol y dyn; neu nid wyf 
yn barnu mai dyledſwydd dyn yw ei greu ei hun 
onewydd, trwy'r hyn, ſef y greadigaeth newydd, 
y mae'n feddiannol o reddf newydd gymmwys 
yn ei ſerch, i garu Duw a'r brawdoliaeth : ond 


ddynion i' harfer, mewn trefn i hynny : hyn 
a allwn ni ei ddeall oddi wrth fod Duw yn gor- 
chymyn i ddynion wneuthur iddynt galon new- 
ydd. Ac er bod gwneuthur calon newydd yn yr 
yſtyr eithaf cyflawn o'r geiriau, mor amhoſibl i 
ddyn ag yw. gwneuthur ei galon neu wneuthur 
ei hun ar y cyntaf; etto y mae dull y geiriau 
n arwyddo ac yn goſod allan, bod rhyw ddy- 
edſwyddau perthynol, ie, i ddynion naturiol 
1'w barferyd, mewn trefn i gael adnewddiad ca- 
lonnau: un o honynt yw gwrando'r gair yn 
weinidogaeth o hono; ac wrth wrando yſtyried, 
yityried meddaf, eu cyflyrau eu hunain, fel pe- 
chaduriaid truenus, yn ol darluniad gair Duw o'u | 
cyflyrau; ac yſtyried befyd yr annogaethau difri- 
fol a roddir yngair Duw i bechaduriaid truenus | 
_ teimladwy, i ddy fod at Dduw trwy Griſt am fa- 
ddeuant o bob pechod, Cc. Ag y gall hynny fod 
yn foddion, dan fendith Duw, tu ag at eu hail | 
eni, fel y mae wedi bod i amryw ; yn ol geiriau 
r apoſtol, O'i wir ewyllys yr ynnillodd [neu 
cenhedlodd] qe ni trwy air y gwirionedd. 
Gweddi hefyd a ddylai gael ei harfer gan ddyn 
naturiol, yn ol cyngor Þedr i Simon Magus: ac 
er y gall rhyw un, yſgatfydd, wrthddadlu ar 
wrt 


W 
y1 
b 
h 
b 
e 
r 
1 
5 
v 
l: 
J 
f 
0 
I 
. 
( 


| 


11 ] 8 
wrth y gair ſy'n 2 Fod gweddi'r annuꝛviol 
yn bechad, a dy wedyd, Mai annog yr annuwiol i 
bechu yw ei annog ef i weddio, . Ond y mae 
hynny yn gamſynied, canys nid annog Simon i 
bechu yr oedd Fedr wrth ei annog ef i weddio, 
er ei tod ef mor annuwiol a'i fod ef mewn 
rhwymedigaeth anwiredd; oblegid er bod 
gweddi 'r annuwiol yn bechod, y mae ei heſ- 
geuluſo hi yn fwy o bechod; canys nid yw ei 
weddi ef yn bechud ond yn halogrwydd y cyf- 
lawniad o honi, eithr y mae eſgeuluſo gweddio 
yn bechod trwyddo oll. 

Ond i ddyfod yn fwy agos at gariad brawdol, 
fel dyledſwydd : a'r natur o gariad brawdol fel 
dyledſwydd, wyfi'n olygu yw hyn, lef fel 
mae Duw. wedi gweithio 'r egwyddor o gariad 
yn enaid y duwiol, y mae'n ddylediwydd ar y 
cyfryw oſod y cariad hwn ar waith, ſet goſod 
el ſerchiadau ſanctaidd ar waith neu mewn 
gwaſtadol arferiad tu ag at ei berthynol wrth- 
ddrychiau, gan wrthwynebu pob peth a fo'n 
wrthwynebol iddo: ac fel y mae wedi ei nodi 
eiſioes mewn rhan, beth yw gwrthddrychiau 
gwir gariad brawdol, dylai pob Criſtion i garu'r 
Gwrthddrychiau hynny: canys fel y mae Duw 
wedi gweithio gras mewn Dyn, dylai'r dyn 
hwnnw oſod y gras hynny ar waith trwy nerth 
Duw: ablegid er mai Duw ſy'n gweithio gras 
mewn dyn, etto y dyn ſy'n gweithio'n raſol 
neu trwy ras; megis Duw 1y'n rhoi edifeirweh, 
ond dyn ſy'n edifarhau, a hynny trwy i Dduw 


| roddi iddo edi ſeirweh; Duw ſy'n gweithio ffydd 


mewn dyn, 'cnd er hynny dyn ſy'n credu; am 
hynny, medd Criſt, Pe mae ch dd chwi ? me- 
gis pe dywedaſai, pa ham nad ydych yn ei goſod 
hi ar waith ? Felly hefyd, gallwn ddywedyd, 
Gan ein bod yn proffeſu'n bod wedi'n hail-eni, 


adac ſelly ymyſg graſuſau eraill, bod gennym 


gariad 


3 


* diragrith yw pobI'Dduw, neu y rhai ſy'n frodyrÞ 


| ( 12 } | 
gariad brawdol, ein dyled yw ei ofod' ef at 
waith, ar ei berthynol wrthddrychiau: af 
mewn trefn i hynny, y mae'n perthyn i nj 
edrych ar ddynion eraill, gan. graffi pa ley 
mae, a pha rai yw'y Dynion duwiol ; hynny 
Fs mor belled ag y gallom ni eu hatnabod 
wy, yn ol y nodau a ofodir arnynt yngait 
Duw; eanys, fel y dywedais, gwir wrth. Har 
ddrychiau cariad brawdol gwirioneddol 2 


neu'n chwiorydd yn yr Arglwydd; ac meddaf 
etto, yn ol yſtyr priodol y gair cynhwysfawrſ 
hwn, Cerwch y brawdoliacth, dy ledſwydd pob 
Criſtion yw caru pob dyn, mor belled ag y 
mae'n gallu ei olygu ef yn blentyn i Dduw ac 
yn ddyigybl i Jeſu Griſt; dan ba Enw neu am- 
gylehiad bynnag y byddo eſe yn y byd hun: Wc: 
yr yſtyriaeth oi berthynas ef à Duw, ac #' 
Cyfryngwr Jeſu Griſt, yn ol yr amlygiad, iddo 
ef, (mor belled ag y gallo efe ddeall am dano 
ef) o ſancteiddiad yr Yſpryd Glan yn ei enait 
ef, a ddylai fod, yn neillduol, yn ei gymmell | 
ef i garu'r cyfryw, a hynny fel y cyfryw. 
Felly, os gelli di farnu am ddyn, ei fod ef yn fi 
blentyn i Dduw, ti a ddylit ei garu ef, pe bydd- 
ai efe yn un o'r rhat hagraf ei wynebpryd neu yn 
un rhyw ran o'i gorph, neu yn dlawd neu yn} 
hen, neu 'n cael ei ddirmygu gan ei Gymmyd- 
ogion, neu et gaſau a'i ddiarddelu gan ei genedi BP 
ei hun, ti a ddylit ei aridel ef a'i garu ef; 2 
hynny ymhob lie a phob chwmpni neu gytfeill-| 
ach; a thi ddylit ei garu ef a'i arddel pe troi | 
2 i'w ddirmygu ef, yn debyg i'r modd y bu 
i ar Joh: a phe byddai iddo gael ei erlyd of 
achos crefydd, a chael ei garcharu, dylit ti ei ga- 

ru ef'2't arddel ef yno fel dy frawd anwyl yn yr 
Arglwydd, ac nid ei adael ef fel yr oedd amryw 
yn gwneuthur a Phaulyn y tath amgy!- hi = 
c 


FR A _VÞ” ws FRO kc PH 


L 13 J 

Ac nid yw gwendidau llygredig Dynion duwiol 
ddim yn ddigon o reſwm i ni am beidio a'u 
caru hwy; eithr ein cariad attynt a ddylai 'n 
Wcymnmell i fod yn barod, hyd y mae ynom, iw 
WW hargyboeddi a'u hadgyweirio hwyy; gan yityr- 
Wicd ein hunain rhag ein temtio ninnau: carodd 
Criſt Pedr, er iddo efe ei wadu ef, ac o gariad 
Jarno Criſt a weddiodd droſto, na ddiftygial el 
Ftydd ef. Ac ni ddylai ein bod yn barnu am 
adyn arall, nad yw ei gariad ef mor wreſog ag 
My dylai fod tu ag attom ni, ddim ein rhwyſtro 
Ini iw garu ef, os byddwn yn barnu ei fod ef 
yn ddyn duwiol ; eithr dylem yn hytrach arfer 
moddion tu ag at ynnill cariad ein brawd at- 
tom; ac yigattydd y gall gwneuthur amlygiad 
o'n cariad ni atto ef, trwy ryw ffordd oftyng- 
Nedig berthynol, fod yn un o'r moddion mwyaf 
Wtc>ygol i ynnill ei gariad ef attom : ac nid yw 
gwendid deall a dawn, na bychander profiad, 
os gallwn farnu ei fod ef yn wirioneddol, yn 
Wrheſwm digonol i ni am beidio a charu neb o'r 
Wir hai gweinion yn y Ffydd; canys y mae gan 
du ei rai back yng Nghrift, yn gyſtal a gwvr 
Ncryfion: ac y maent yn ſefyll yn yr un ber- 
thynas ag ef; ac nid oes gan neb o'i blant ond 
WE dderbyniaſant ganddo ef: ac os bydd un 
wedi proffeſu ei hun yn ddyn da, ac wedi hyn- 
Iny myned yn ddyn drwg yn ei weithredoedd, a 
rhoi achlyſur i farnu mai dyn annuwiol cyf- 
Hawn yw, ac mai twyll i gyd oll oedd ei broffes 
ef, ac felly fel y cyfryw, iddo efe gael ei frorw 
ymaith o Eglwys Dduw ; ond wedi hynny Duw 
n bendithio ei /wriad ef ymaith, neu ryw 
toddion eraill, tu ag at fod ei Yſpryd ef yn 
gadwedig yn nyddCriſt ; ac arwyddion o hyn- 
ny yn ymddangos yn ei fywyd edifeiriol ef; 
dylat'r Eglwys, ſef pob aelod yn yr Eglwys, 
3adarnhau eu cariad tu ag atto, yn ol cyngor 
Faul; 


114 1 

Paul: ac fel y gall y cyfryw fod yn oſnus, day 
yr olwg o'i annheilyngdod ei hun, nad ydyn 
yn ei garu ef fel y Ileill o'r Saint, gan iddo ſyr. 
thio i bechodau, i anharddu ffordd Duw, ac 


felly'n blino ninnau; nyni a ddylem roddi pobf8 
arwyddion perthynol iddo, o fod ein cariadf 


wedi ei gadarnhau tu ag atto, rhag l/yngcu'r cyf- 
ryw gan ormod triftwch. 
Hefyd, y rhat y gwelir arwyddion da yn- 


ddynt, o ddymuniadau da at Dduw a'i achos, aff 
we — ni eu caru; er na byddent yn aelodauf 

ey hoeddus yr eglwys; canys ni ddylem ni ddinf 
gyfyngu'n cariad at yr Eglwys broffeſol, yu 
unig, canys y mae, neu or lleiaf ſe ddylai fodf 
dynion yn dduwiol, cyn dy fod yn aelodau y- 


hoeddus o'r Eglwys, trwy broftes; a phan y 


— arwyddion, mewn un gradd, 1 fodd - 
onrwydd 1 ni yn ol ein deall, o fod dynion o 
wir ddymuniadau da, hwy a ddylent fod ynf 
wrthddrychiau'n cariad ni; canys y mae gwirif 
ddymuniadau da yn wir ddaioni, ac fellyn$ 


ffrwythau gwir ddychweliad ; fel y mae dy- 
muniadau drwg yn bechod, ac yn firwyth na- 


tur bechadurus dyn drwg; ac medd Criſt, Y nb} 


nid yw in herbyn o'n tu ni y mae. A'r neb ſydd 
yn feddiannol o'r cyfryw ddymuniadau da, 


odid ei fod ef yn hir heb wneuthur proffes 
gy hoeddus, gydag Eglwys Dduw, yn erbyn ) 


drwg a thros ddaioni, mewn arferiad o Ordein- 
hadau Duw. 

Ac ymhellach etto, nid yw bod dynion (ag 
f'om yn farnu fod yn dduwiol) yn gwahanu 
oddi wrthym ni mewn rhai pethau crefyddol, 
o ran barn neu ymarferiad, ddim yn ddigon o 


reſwm i ni am beidio a'u caru hwy; canys os 


ydym yn barnu eu bod hwy yn eiddo Criſt, 
trwy alwad effeithiol yr Yipryd Glan, ni a 
ddylem eu caru hwy fel brodyr; er na allwn 

| ni 


( 15] 
i a hwythau gytuno ymhob pwnge o grefydd; + 
c yn wir, er y dylai pob un o honom fod yn 
icr yn ei feddwlei hun, o'r hyn ydym yn gredu 
c yn ei ymarfer, yn ol fel yr ydym yn deal 
rair Duw, etto dylem edrych arnom ein hun- 
Win yn ddynion daroſtyngedig i gamiynied 
newn rhai pethau, gan nad yw ein deall ni 
tto wedi ei berffeithio; ac os ydynt hwy yn 
amſynied mewn rhai pethau, yſgattydd y gallwn 
innau fod felly mewn rhyw bethau eraill: ac 
Er ein bod ni oll yn ceiſio trefnu'n cretydd wrth 
r un 'Sgrythur, ac oll yn ei pharchu hi fel 
wir air Duw, etto yr ym yn methu gweled oll 
in dyledſwyddau trwyddi, yr un modd a'n 
Wilydd; ac yn ganlynol yn methu gweled ein 
yled i gerdded yr un ffordd, o ran cred ac 
ymarferiad : ond nid anghyſſondeb na thy- 
yllwch y Sgrythurau yw'r achos o hynny, 
ithr ein tywyllwch a'n hanwybodaeth ni: ac 
r oedd y fath dywyllwch yn aclflyſur i ddyn- 
on duwiol 1 wahanu oddi wrth eu gilydd, gynt, 
1ewn rhai pethau; canys oni buaſai fod rhai 
zynt yn gwahanu yn eu meddyliau mewn rhat 
dethau, tybygid na buaſai angenrheidiol i Paul 
oddi'r cyngor hwn i fwy nag un Eglwys, ſef 
miwch yr un peth; ac y mae efe'n cynghori ] 
E-odias a Syntyche yn neillduol, i ſynied yr un | 
Meth yn yr Arglwydd; yr hyn ſy'n fy nhueddu 
i farnu mai mewn rhyw bethau ag oedd yn 
perthyn i'r Arglwydd neu i grefydd, yr oedd- 
Went yn gwahanu yn eu meddyliau. 
Ac yr oedd rhai o'r Galatiaid wedi gwyro, 
ewn thai pethau, oddiwrth y Ffydd; ac er 
od rhai o honynt, trwy hudoliaeth y gau 
athrawon, wedi magu ynddynt eu hunain fedd- 
Wliau rby wael am yr Apoſtol Paul, a'i athraw- 
aeth neu ei Apoſtoliaeth, etto y mae efe mewn 
ariad, yn eu galw hwy yn frodyr ; ac o gariad 
arnynt 


. wa  XxaUOm= 1N8 a. ww * 
a 1 8 may, B'S Pe? - 


>. 

1 

8 
8 
1 


—— — — — — — — 


(!16']/ 
arnynt yn eu cynghori hwy at yr hyn oedd 
union; ac y mae'n dra thebygol nad oeddent 
oll wedi gwyro; ac os telly, yr oeddent yn 
'ahanu oddi worth eu gilydd, mewn barn'; ac 
etto, medd yr Apoſtol, Tru gariad gwaſanacth- 
tuch eich gilydd. | | 
Ac fel y mae cymmaint o ddymchweliaday 
wedi bod yn y gwledydd hyn a gwledydd eraill, 
trwy gau athrawon, a thywyllwch pabyddiaeth, 
tc. nid vw dra rhyfedd fod cymmaint o ddat- 
troi wedi bod ynddynt ar grefydd ac efengy| 
Criſt: ac er mai 'rbyfedd, wrth yſtyried y 
mawrion freintiau a'r rhydd-did preſennol, fod 
cymmaint o dywyllwch a gwahaniadau ymy'\7 
Criſtnogion yn breſennol; etto wrth yityried 
_ cymmaint o dywyllwch pabaidd a fu'n ddi- 
weddar, rhytedd, O rhyfedd Ris ! fod proffeſ- 
wyr yr Efengyl wedi dyfod i ddeall y 'Sgry- 
thurau cyſtal, ac i drefnu eu crefydd mor agos 
att. 
Yr wyf yn meddwl yn fynych am yr Iſrael- 
zaid gynt, mor dueddol oeddent i gymmeryd i 
fynu ryw beth o arferiad coelgretydd y Cen- 
hedloedd oedd o'u hamgylch, yn enwedig y 
rhai tyddent yn Ilywodraethu arnynt, megis yr 
Aiphtiaid ac eraill: a thra thebygol yw, mae yn 
amſer y caethiwed, ar ol dyddiau Joſua, oble- 
gid gofid a 2 ac telly anghyfleuſtra 1 
gadw gwyl mor gyhoedd, yr eſgeuluſwyd gyn- 
taf cadw'r wyl y ſonir am dani yn Nek. vill. 
ac yna hi a eſgeuluſwyd yn nyddiau Samuel 1 
Dafydd, a'r holl Brophwydi a'r Brenhinoedd 
duwiol, wedi hynny, hyd- amſer Nehemiah. 
Ac . wrth- yſtyried hyn, nid yw mor rhyt- 
edd- fod. rhai dynion duwiol mor dywyll ac 
eſgeulus, mewn rhai pethau a'r ſydd yn perthyn 
i'r Grefydd Griſtnogol y dyddiaur hyn. Ac ni 
allaf anghofio Dafyd# dduwiol, yr hwn o ze 


r „ D © eG cc. £ r . as as oc ./ @©n©.a.cd .2x So A wa WW Htyo =. 


wg — n — \ _— — I 


dros 


J 
s 


E 

dros grefydd a ſerch at arch Dduw, fel yr oedd 
hi yn perthyn i Dduw, a aeth mewn gorfoledd 
nefol i gyrchu'r arch adref, efe a holl Iſrael, 
gan chwarae ger bron yr Arglwydd; ond etto 
efe a ddilynodd fhampl y Philiftiaid, trwy oſod 
yr arch ar fen i', dwyn hi gan anifeiliaid ; yn 
wrthwyneb 1 orchymyn a chyfarwyddyd Duw 
yr hwn oedd wedi ordeinio iddi gael ei dwyn 
ar yſgwyddau'r Lefiaid wrth droſolion, (1 Cron. 
xiii. 1, Sc. a'r xv. 15.) ac felly ni lwyddodd 
Dafydd yn y gorchwyl crefyddol bwn ; ac y mae 
efe et hun yn cyfaddef yn 1 Cron. xv. 13. 
mai hyn oedd yr achos o'i aflwyddiant ef a'r 
bobl, ac 'r Arglwydd dorri arnynt trwy rwyg- 
iad Uzza, ſef oblegid na cheiſiaſant ef yn y 
modd y dylaſent, Ac wrth yſtyried hyn etto, 
nid yw mor rhytedd fod rhai dynion duwiol y 
dyddiau hyn heb adael pob rhan o'r fiamplau 
pabaidd ; gan fod y grefydd babaidd wedi bod 
cyhyd yn ein plith neu yn ein gwlad, a'i har- 
ddelwyryn dwyn y Ilywodraeth gwledig hefyd: 
ac wedi dechreu arfer un peth, ie, gan Griſt- 
nogion proteſtanaidd, y mae cwſtwm neu hir 
ymarferiad yn dwyn grym mawr tu agaty 
cynhaliad ymarfero! parhaus o hono; ac yn 
peri bod, ei droi ef heibio vn ymddangos yn 
beth ehwithig yngolwg llawer; a hynny hefyd 
yn achlyſur i'r 5 i chwilio yr hyn a allant, 
mewn ffordd o ymreſymiad, er ei gynhaliad 
cyfreithlon parhaus, os bydd poſſibl ei wneud i 
ymddangos felly ! ond rhaid i ni, trwy weddi a 
hir ymaros, i ddiſgwyl wrth amſer Lions am 
oleuni mwy, Zel mwy, a phurdeb gwell ym- 
hawb o'r ſaint; yr hyn fydd, yn ddiau, ryw 
bryd. Ond beth a wnawn ni nawr, tra y bydd- 
om yn methu gweled yr un peth, ac felly na 
allwn fod o'r un farn? Ai cnoi a thraflyngcu ein 
gilydd a wnawn? Na etto Duw, canys os felly 

C y gwnawn 


[ 18 ] 
y gwnawn yr ydym ar y fforddi gael ein difetha 
gan ein gilydd : eithr yn hytrach cyd-alarwn 
oblegid ein tywyllwch, gan garu ein gilydd a 
gweddio dros ein gilydd. Ac nid wyfi yn barnu 
tod yn hoffder gan un dyn duwiol, tel y cytryw, 
el fod ef a neb o bobl Dduw yn gwahanu oddi 
wrth eu gilydd, mewn un pwngc o grefydd ; ond 
et fod ef yn gweled ei fod ef yn rhwym ger bron 
Duw i ddilyn ei air ef, yn ol fel y mae efe yn ei 
ddeall ef, er ei fod trwy hynny yn gorfod gwa- 
hanu oddi wrth rai dynion duwiol; a'i ofid yw 
na bai bob duwiol yn gweled yr un peth a'u 
gilydd, ac felly cyd-farnu a chyd-fyned ymhob 
peth a'r y ſy'n perthyn i grefydd ; o'r hyn lleiaf 
gwn mai gofid fy nghalon a blinder mynych i'm 
meddwl i yw, bod cymmaint o wahaniadau ym- 
yig pobl Dduw ; ac mai mawr a difrifol ddy- 
muniad fy eniad yw eu gweled hwy yn un mewn 
crefydd, yn cerdded wrth yr un rheol : ac ni no- 
dais 1 y pethau uchod, o'r 'Sgrythurau, i'r diben 
i gadarnhau gwahaniadau, na chyfeiliornadau, 
 (eanys nid oes un cyfeiliornad i'w gyfiawnhau) 
ond 1 ddangos y gall dynion duwiol wahanu oddi 
wrth eu gilydd, trwy fod rhai yn eſgeuluſo 
pethau gorchymynedig neu gyflawnu pethau 
anorchymynedig, mewn crefydd; ac etto, fel y 
maent yn dduwiol hwy a ddylent fod yn wrth- 
ddrychiau gwir gariad diragrith eu gilydd, gan 
yſtyried eu hamherffeithrwydd eu hunain © bob 
tu. 
O fy mrawd, os ydwyt yn barnu fy mod i yn 
cyteiliorni yn yr hyn yr wyf yn gwahanu oddi 
wrthyt ti, paid a'm cymmeryd i yn elyn it 
ac felly i'm caſau i, Jn enwedig os ydwyt yn 
barnu mewn un gradd ſefydlog, fy mod iyn 
blentyn i'r un Tad nefol ac yn werth yr un | 
gwaed gwethfawr a thithau ; eithr car fi, er 
annheilynged ac amherffeithied wyf, a 
1010 


119 

droſofi ar dy Dad nefol am oleuni i mi, gan fy 
mod yn fodlon ac yn chwennych gweled y gwir 
oleuni, a rhodio yn y goleuni: ac yn ol fel yr 
wyfi yn gweled, yr wyf yn barnu mae felly'r 
wyt yn gwneuthur. Ond gwn fod llawer o 
dywyllwch ynof. Dadguddied Duw i fy llygaid, 
oi drugaredd, fel y gwelwyf yn fwy eglur. Ac 
hefyd, fy mrawd anwyl, gan fy mod 1 yn 
oſtyngedig yn ficr farnu fy mod i yn myned yn 
ol gair Duw, mor belted ag yr wyfi yn ei ddeall 
ef, yn yr hyn yr wyf yn 1 oddi wrthyt 
ti, ac yn ganlynol yn barnu dy fod di yn 
gyfeiliornus yn yr hyn yr ydwyt yn gwahanu 
oddi wrthyfi, gan ty mod i yn golygu dy fod, 
yn hynny, yn gwahanu oddi wrth yr V igrythur; 
meddaf, dymuniad fy enaid yw, bod hynny 
ynot yn wrthddrych fy nhoſturi attat, ac yn 
achlyſur i'm —_— i weddio droſot, (ac he- 
fyd 1 adgofio fy ammherffeithrwydd fy hun, ac 
ac nid yn achlyſur i mi th gaſau neu beidto/a'th 
garu, fel yr ydwyt yn blentyn i Dduw. O 
ddedwydd ddydd, pan y diflanno 'r holl dywy- 
llwch, ac y byddo cariad brawdol yn gyflawn ! 
Vigatfydd y gallai rhyw un chwennych gwy- 
bod ty meddwl i yma, Pa un a yw yn cyd-ſefyll 
a chariad brawdol, fod dynion duwiol, o wahan- 
ol farnau, yn dywedyd yn erbyn eu gilydd, yn 
y pethau y maent yn gwahanu oddi wrth eu 
eu gilydd mewn crefydd ? | | 
Hynny a gaf ei atteb yn y modd canlynol, 
Y mae'n cyd- ſefyll 4 chariad brawdol diragrith, 
i ddyn geiſio troi ei frawd oddi wrth gyfeiliorni 
ei ffordd, neu'r hyn a fyddo efe yn olygu'n gyf- 
elliornad ynddo; a dyledſwydd y hynny ; byn- 
nag pa un fyddo at eſgeuluſo peth gorchym- 
ynedig, mewn crefyddd, neu gyflawnu peth heb 
reol am dano yngair Duw : ac eſgeuluſo ym- 
drechu i'w adgyweirio neu i'w drot i'r jan 4 
C 2 fyddai 


[20]. 
fyddai ymddwyn yn anghariadus tu ag atto : ac 
. felly pan y gwelych ti un yn cyfeiliorni, yn ol 
dy teddwl di, perthynol i ti ddangos Y ſgrythur. 
au a'r rheſymmau ſy'n dy berſwadio di mai 
cyteiliornad yw; a hynny mewn modd cariadus 
a goſtyngedig: ac ni ddylai'r brawd neu'r bro- 
dyr, ddigio wrthyt am wneuthur felly; eithr dy- 
lai yſtyried a phwy1o yr hyn a ddywettych. Ac 

os ni ellwch, wrth, ac wedi ymreſymmu, fod 

o'r un meddwl a gweled yr un pethau yn yr un 
,modd, etto cerwch eich gilydd, a gweddiwch 
dros eich gilydd; ac hyd y daethoch atto cer- 

ddwch wrth yr un rheol. 

Mae Faco yn rhoi ar ddeall i ni, y gall rhyw 
un {neu ryw rai) o'r brodyr fyned ar gyfeiliorn 
addi wrth y gwirionedd; ac yn rhoi annog- 

aeth i' w drol ef oddi wrth ei gyfeiliornad, trwy 

ddangos braint yr hwn a wnelo felly ; (Face v. 
19, 20) ac y mae efe yn argyhoeddi'r brodyr 
yr oedd efe'n ſgrifſennu attynt, o'u cyfeilior- 
nadau: ac etto yn eu caru hwy, ac yn dywed- 
yd yn gariadus wrthynt, gan ddywedyd, H 
mrodyr anwyl na chyfeiliornwch. Paul hefyd 2 
 wrthwynebodd Pedr, pan yr oedd efe i'w feio, i 
am nad oedd yn iawn droedio at wirionedd yr 
Efengyl; ond er hynny Pcdr a'i carodd ef, a 
phan y mae'n ſon am dano, y mae yn ei goffau 
ef yn gariadus, gan ddywedyd, Ein hanuyl 
frawd Paul. Ond wrth ddadleu dros gretydd, 
dylai, yn waſtadol, fod bwriad da ; canys car- 
jad ni feddwl ddrwg ; a dylai'r ymddygiad a't 
geiriau fod yn dymherus, ac mor ddiachos 
tramgwydd ag y byddo poflibl; ac amcan dwyn 
yr hwn y byddir yn dadleu yn ei erbyn i garu 
ac nid i gaſau 'r hwn a fyddo'n ceiſio ei adgy- 
weirio: canys wrth gyffroi yſpryd y brawd cy- 
feiliornus, nid oes dim tebygolrwydd felly i'w 
ddwyn i hoffi nac i bwyſo'r hyn a — 
„ rt ho, 


([ 21 J 

wrtho, nac 1 edrych ddim yn waeth ar ei 
feiliornad ei hun: a dylai fod amcan dadleu- 
wr dros grefydd, yn neillduol, i orchfygu cy- 
feiliornad ei frawd a'i adgyweirio, ac nid i 
orchfygu'r dyn, yn neillduol, mewn dadl: ca- 
nys hawdd iawn yw 1 ddyn, mewn dadl, ang- 
hofio'r amcan a 1 fod ganddo, ac felly 
myned i ddadleu droſto ei hun yn lle dros Dduw 
2't achos: ac y mae gormod o hunan, a gor- 
mod o anghofio Duw, yn fynych, gan ddyn- 
ion da, mewn dadleuon. Ac nid yw dadl, fel 
dadl, yn beth i'w hoffi gan ddynion —— 


oblegid, yn un peth, pan yr elir i godi ac i 
gynnal dadl er mwyn dadleu, fe fydd cariad 
brawdol, fynychaf yn colli ei le: ond etto, lle 
y byddo achos Duw yn galw arnom, fel gwei- 
fion a thyſtion Duw, i wneuthur amddiffyniad 
iddo ; neu i ddywedyd drofto, ac yn erbyn yr 
byn a fyddo gyfeiliornus: y pryd hynny dy- 
lem fod yn barod at — r Arglwydd : 
gan gofio o hyd, nad yw cariad yn gwneuthur 
yn anweddaidd, nac yn ceiſio'r eiddo ei hun; a 
phe byddai gennym wybodaeth i wybod y dir- 
gelion oll, ag ſydd mewn dadleuon, ac heb gen- 
- 5p gariad, nid ydym ni ddim, 1 Cor. xiii. 2, 
7 


IT. Myfi gaf gynnig rhoddi rhai rheſymmay; 
i amlygu'r angenrheidrwydd o'r arferiad par- 
haus o'r ddyledſwydd hon, o gariad brawdol ; 
ac 1'n hannog at hynny. Ac felly'n | 

1. Mae'n eglur mai dyledſwydd pob Criſtion 
yw .caru Criſt'nogion eraill, neu mai dyled- 


ſwydd Criſt'nogion yw caru eu gilydd, os yſtyr- 


wn ni mai cyngor, ie, mai gorchymyn Duw 
yn el air yw hynny : ac nid yw Iwyr angen- 
rheidiol i ni fyned ymhellach na'r Te/tyn i we- 
led hynny, Parkded braꝛudgariuch; ac os chwen- 
C 3 nychwn 


| 


jaeth o fod peth yn orchymyn Duw, ie, yr 


i annog y 


- 122 
nychwn gael chwaneg o leoedd o'r Sgrythur 
i'n goleuo yn. hyn, gallwn eu cael, megis 
1 Pedr i. 22. Cerwck eich gilydd o galon bur yn 
helaeth. Ac medd yr Apoſtol Joan, Anwylyd 
carwn ein gilydd: Ar dynion ſanctaidd hyn a 
lefaraſant fel y cynhyrfwyd hwy gan yr Y1- 
pryc Glan; ac yn awr nid gorchymyn ofer yw 

wn, oddi wrth Dduw ; ond peth a ddylai pob 
Criſtion ufuddhau iddo: ac onid yw'r yſtyr- 


unig wir Dduw mawr awdurdodol, yn ddigon 
i berſwadio pob dyn duwiol i gydnabod mai ei 
ddyledſwydd ef yw ufuddhau iddo, trwy gyf- 
lawnu'r gorchymyn hwnnw ? Ac yn ddiau y 
mae'r gorchymyn hwn, am gariad brawdo}, 
neu'r arferiad o hono, yn gynnwyſedig yn 
/* wang foeſol; ſef yn y geiriau hyn, Car 4 
rymmydog fel ti dy hun. Ac y mae'r Apoftol 
yn gwneuthur defnydd o'r geiriau hyn, gan eu | 
coffau fel peth yn rhwymo Criſt'nogion i garu 
eu gilydd: Ac y mae'n dywedyd mai cyfawnder 
y Gyfraith yw cariad ; hynny yw cyflawnder y 
gyfraith ſy'n ein rhwymo ni at ein dyledſwydd 
tu ag at ddyn; fel y mae cyflawnder y gyfraith 
ſy'n ein rhwymo ni i'n dyledſwydd tu ag at 
duw yn 3 yn y geiriau, Car yr 
Argliuydd dy Dduw, &c. Ac er bod y gorch- 
ymyn hwn, Car dy Gymmydeg, &c. yn ein 
rhwymo ni i garu pawb, mewn yſtyr, ac i 
wneuthur daioni i bawb, ond etto yn enwedig 
i'r rhai ſydd o deulu'r ffydd: Ac fel y mae'r 
Apoſtol yn e defnydd o'r ddeddf hon 
riſt'nogion i garu eu gilydd (Gal. 
v. 13, 14.) mae hynny yn eglurhau mai dyled- 
fwyddCriſt'nogion, trwy gytraith neu orchym- 
yn Duw, caru eu gilydd: Ac fel y mae! 
un Apoſtol yn dywedyd, mewn lle arall, wrth 
Grill'nogion, mai'r hwn ſy'n caru a * 


Or ot = al, tw. ©, ty S+ KS 


OO Bk HR ow uu. A 2 wor A, 


, — 


«6 2 
id y gyfraith [fel rheol bywioliaeth] felly he- 
d y gallir dywedyd, am yr hwn nid yw yn 


>ddu'r holl gyfraith, neu nad yw efe yn cadw 
im oll o honi; er ei bod hi, yn llaw Criſt, yn 
heol ymarferiad i bob Criſton. Gan hynny 
wel enaid, mai dy ddyledſwydd di yw caru'r 
aint; ac os nid ydwyt yn cyflawnu'r ddyled- 
wydd hon, yſtyria, O yſtyria fel yr ydwyt ti 
n pechu yn erbyn Duw! 7 
Yityriwn ymhellach, mai rhan o ddyſgeidiaeth 
riſt oedd annog Criſt'nogion i garu eu gilydd : 
xc megis ag yr ydym yn proffeſu'n hunain yn 
ddyſgyblion i Griſt, ni a ddylem fod yn barod 
i gymmeryd ein dyſgu ganddo, ymhob peth; 
ac efe a ddywedodd Dy/gwch gennyfi; ac os ce- 
roch fi cedwch fy ngorchymynion. Ac medd efe, 
mewn lle arall, Dyma fy ngorchymynyn i ar i 
chwi garu eich gilydd. Felly gan hynny, yr 
hw nid yw yn caru'r duwiol, o ddyſgyblaeth 
Diafol y mae ei fod ef felly; ac nid yw, yn 
ynny, yn ymddangos ei fod ef yn ddyſgybl i 
Griſt, yr hwn ſydd yn adnewyddu'r gorchym- 
yn, yn ei law ei hun, ac yn dywedyd, Gor- 
= chymyn neuydd yr wyf yn ei reddi i chwi, ar 
a £aru o honoch eich gilydd. 


= 2. Mae fiampl Criſt yn ein rhwvmo ni i garu 


ein gilydd; yn enwedig gan ei fod ef yn rhoddi 


diben i'n rhwymo ac i'n hannog 1'r arferiad o'r 
ddytedſwydd — fel y mae ei eiriau ef yn 
eglur yn amlygu yn Joan xiii. 34. Fel y cerats 
i chwi, ar garu o honoch chwithau bawb eich gi- 


y dylem ni ddilyn fiampl Criſt, i garu'n gilydd, 
gan ei gymmeryd ef yn batrwn, (1) Fel y mae 


efe wedi caru'n rhad ; felly y dylem ninnau 
| garu'n 


— 


aru ei frawd, ei fod ef yn cwbl dorri neu dro- 


i ni ſiampl yn hynny, yn un peth neillduol, Yr 


| 


hdd. Ac yn Jean xv. 12. Ar garu o honoch eick 
gtlydd fel y cerais i chwi, Wrth hyn y gwelwn _ 


1 1241 
garu'n brodyr, nid er mwyn cael -rhyw bei 
ganddynt, neu yn neillduol oblegid eu cyn 
mwynaſgarwch, ond oblegid eu bod hwy y 
perthyn i Griſt, ac yn frodyr, (2). Mae cariz 
Criſt at ei bobl yn gariad cyffredinol at bawo q 
honynt fel eu gilydd, cy foethog a thlawd, &. 
felly y dylem ninnau garu ein gilydd. (3.) Yi 
oedd Criſt yn cyfrif ei bobl, o gariad arnynt 
y perthynaſau agoſaf a'r a oedd ganddo ef x 
y ddaear, canys medd efe, am danynt, — 
mrodyr am chwaer am mam; felly y dylem 1 
gyfrif y ſaint, ſef ein perthynaſau agoſaf o bali 
dynion, a'u caru fel y cyfryw. (4.) Yr oed 
cariad Criſt at ei bobl yn gariad anwahano]; 
fel nad oedd ei brofedigaethau na'i ddioddefiad- 
au chwerwon ef, yn eu hachos hwy, nat 
chwaith eu profedigaethau na'u gwendida 
hwy, yn ddigonol i wneuthur iddo beidio 20 
caru, nac i laeſu mewn un gradd yn ei garial 
tu ag attynt; felly ni ddylai un peth gael ll: 
in rhwyſtro ninnau i garu'n gilydd : ac ni: 
 ddylem arddel ein brodyr a'n chwiorydd cre- 
fyddol, yn eu holl brofedigaethau a'u gwendid- 
an; ac a ddylem en derbyn yn ein ſerchiaday, 
er eu bod wedi bod yn bechaduriaid mawrion, 
megis ag y derbyniodd Criſt ninnau, (5.) Yr 
oedd cariad Criſt at ei bobl, ac y mae ef, yn 
gariad firwythlawn ; nid caru ar air yn unig 1 
wnaeth Crift, ond mewn gweithred a gwirion- 
edd ; felly y dylem ninnau, yn ol y cyngor ſy'n 
dywedyd, Mewn cariad gwaſanaethwch eich gi- 
lydd ; ac hefyd, Na charwn ar air nac ar daſid i 
yn unig, eithr mewn gweithred a gwirionedd. 
Ac felly, os bydd brawd neu chwaer yn noth, 
neu mewn eifiau beunyddiol ymborth ; dylem yn 
ol ein gallu, eu diwallu, Face ii. 15, Sc. Felly 
bydded i fiampl ragorol Criſt i'n rhwymo ni, i 
fod yn rhwydd ac yn barod i garu'n gil P_ _ 
N. 


bod yn blant ac yn bobl iddo, i garu y rhai 


Wy dylem ninnau) y mae efe yn eu galw hwy 


Neyteillion pennaf ninnau, o bob dynion. A 


Faru ef, Nid wyf yn meddwl mai mor bell- 


1 
" Yſtyriwn hefyd, megis ag yr oedd neu y 
mae Criſt yn caru'r yr holt dduwiolion (ac felly 


yn gyfeillion iddo, a hwy a ddylent fod ein 


eallwn chwanegu, fod y Tad yn caru ei holl 
bobl; fel y dywedodd Criſt, Canys y mae y 
Tad ei hun yn eich caru chivi- Ac mor belled 
ag y gallom ni farnu fod dyn yn dduwiol, mor 
belled a hynny gallwn farnu fod y Tad yn et 


ed ag y mae dyn yn dduwiol y mae'r Tad yn 
ei garu ef; ond mai rhaid i ni farnu ei fod 
ef yn dduwiol, cyn y gallom farnu am dano 
ef yn berſonol fod y Tad yn ei garn ef; ac 
mor belled ag y gallom, trwy 'r olwg ar ei 
dduwioldeb ef, farnu fod y Tad yn ei garu 
ef, ninnau a ddylem ei garu ef, fel y cytryw : 
a chan fod y Tad yn caru'r duwiol, y mae 'n 
rheſymmol i ninnau, y rhai ydym yn proffeſu 


y mae yntau yn eu caru. 

3. Mae bod y Saint wedi cael eu prynu trwy 
yr un gwerth, ſef gwaed Criſt, gwaed y cy- 
fammod tragywyddol, yn eu rhwymo hwy i garu 
eu gilydd, a'r yſtyriaeth o hynny ſydd yn anno- 
gaeth fawr at gariad brawdol : ac nid oes Ja- 
chawdwriaeth neu brynedigaeth i neb o honynt 
un ffordd arall, nac enw arall dan y nef, trwy 
yr hwn y gall neb o honynt fod yn gadwedig, 
ond Enw Criſt: ac fel y mae'r holl taint wedi 
cael eu dwyn trwy bechod, i'r un trueni; trwy 
yr un gwerth y prynwyd hwy oll o'u trueni: 
Medd yr Apoſtol, wrth yr holl eglwys, Er 
gwverth y prymuyd chwi. A'r gwerth hwnnaw 
nid oedd aur ac arian ond gwaed a bywyd Criſt, 
yr Oen difeius a difrycheulyd; ac te ddywedir 
bod eglwys Dduw, o'r hon y mae pob Duwiol 


yn 


( 26 ] 
yn rhan, wedi ei phrynu à phriod waed Crif 
* mae'r Duwiolion oll yn cyttuno i gydnz 
bod ac i ddywedyd wrth Grift, Ti a'n prynaif 
ni i Dduw trwy dy waed, allan o bab Ilwyth a 
jaith a phobl a chenedl. Yn awr enaid, gan foi 
pob Criſtion yn werth yr un gwaed a thitha 
ie, gwerth gwacd dy anwyl Jeſu, oni ddyli 
ti garu pob Criſtion.? Ie, bynnag beth yw 6 
amgylchiadau ef, cofia ac yſtyria ei ſod ef yy 
werth yr un gwaed a thi, a chan hynny 1 
wrthddrych cymmwys dy gariad di: cofia he 
fyd mor werthfawr oedd ac-yw pob Duwid 
yngolwg Criſt; canys oni buaſai fod gandd 
olwg fawr arnynt ni roddaſai efe mo'i einioes 
i law droſtynt; ac y maent yn barhaus 51 
werthfawr yn ei olwg ef, ac y mae'n rheſym- 
mol i ni farnu fod gwerth ei fywyd ef yn 
werthfawr ganddo, tel yn werthfawr 1ddo; 
paid dithau yr hwn a brynwyd trwy ei waed ef 
a'u dibriſio hwy, heb roddi lle iddynt yn df 
ſerchiadau : gwyddoſt fod yn rhaid gwerth 
mawr 1i'th brynu di allan o gymmaint o dru- 
eni ag yr aethoſt iddo, trwy bechod ! coti 
mai nid dim yn llai a aeth i'w prynu hwythau: 
Gan hynny cerwch eich gilydd. 

4. Mae bod y Duwiolion yn blant i'r un 
Tad, yn eu rhwymo hwy 1 garu eu gilydd; 
ac yn annogaeth neillduol at gariad brawdol: 
Chwi oll ydych blant i Dduw (medd yr Apoſtol) 
trwy ffydd yn Jeſu Grift, Yr hyn ſy'n dangos 
bod pawb yn blant i Dduw, a'r ſydd yn creduſ 
n Jeſu Griſt, Ac y mae'r ſaint yn blant1 
duw, nid yn unig trwy neillduad tragywy- 
ddol ei feddwl, yn eu hetholedigaeth hwy, 
neu yn arfaethol; ond hefyd trwy neillduol 
weithrediad yr Yſpryd Glan, yn eu hadgen- 
hedliad a'u hailenedigaeth hwy : ac felly fe 
ddywedir am danynt eu bod hwy wedi eu geni 
o Dduw: 


K . Es. 
— 


— ³UU—— e—_— 
—ͤ——ö—Z— ew 


— - —_ 


3 oC 
: * 


= de: of — — I» 
0 —— - 
_— 
. 2 


———— 
- . - 2 * 
a - wn 
a = 
— 
ä —— 


3 


1 28 1 
a'u gilydd. Ie, nid oes gan y Gweinidogicn 
mwyaf eu gras a'u doniau, ddim mwy rhage. 
rol ras.cadwedigol, o ran ein-tur, nag ſydd gany 
ſant gwaelaf a mwyaf plentynaidd yn Eglwys 
Dduw ; canys y mae Pedr, wrth *ſcrifennu at 
y: Criſtnogion yn coffau eu bod hwy yn Gyf. 
rannogion o'r un werthfawr ffydd a hwy, ſef 
yr Apoſtolion. Felly befyd y mae ganddynt 
yr un gyftelyb werthfawr edifeirweh, werth. 
fawr gariad, werthfawr obaith, werthfawr 2. 
mynedd, Sc. Gan hynny dylent garu eu gi- 
lydd ; ac hefyd mae'r Apoſtol yn rhoi ar ddeal 
i ni, mai trwy fod yr Yſbryd yn gweithio' 
graſuſau hyn mewn dynion, gan eu puro hwy, 
Se. y mae dynion yn arfer brawdgarwch di- 
ragrith. 1. Pedr i. 22. 
6. Y mae holl aelodau'r Eglwys yn dylwyth 
yr un ty, ie, Ty Dduw hefyd ; Ty yr hwn ydym 
ni, medd yr Apoſtol, ac mewn lle arall, Fel) 
gwypech pa fodd y mae n rhaid iti ymddwyn u 
Nu Dduw yr un yw Egliuys y Duw byw. Ac 
fe ddylai Teulu Duw garu eu gilydd, neu bawb 
yn y Teulu garu'r nail! 5 Ilall ; canys y mae 
bod yr Eglwys yn Deulu Duw yn goſod rhwy- 
mau neullduol ar ei holl aelodau hi i garu eu 
ilydd ; ac y mae'n anrhydedd i Dduw fod Ty- 
wyth ei Dy ef yn gariadus à'u gilydd. Ae 
mor belled ag y gallom feddwl am neb, ei fol 
ef yn debyg i fod yn nheulu Duw, yn y Net: 
er na byddo efe yn breſennol o'n cymmundeb 
ni, efe a ddylai gael ei garu gennym: canys 
un.yw Eglwys Dduw, mewn rhyw yſtyriaeth- 
au, yn breſennol; ac un a fydd hi yn eglur a 
chyhoeddus, ar fyr. | 

7. Y mae'n bod ni yn aelodau o'r un corph, iſ 
ac felly yn aelodau iw gilydd yn ein rhwymo 
nii garu ein gilydd. Medd yr Apoſtol yn Rhuf. 
xii. 5. Felly ninnau a ni'n llawer ydym un cork 
| 25 | Yn, 


[ 29 ] 
yng Nghriſt, a phob un yn aelodau i'w gihdd; ac 
yna, yn adnodau 9, a 10. Bydded cariad yn - 
ddiragrith mewn cariad brawdol byddwck 
garedig ich gilydd. Ac yn ddiau, peth anhardd 
jawn yw bod anghydfod mewn un rbyw gorph, 
neu fod aelodau'r un corph yn caſau eu gilydd : 
nage, dylai pob aelod fod o ddefnydd ir eorph 
ac felly 'r naill y Nall; ond anhardd dros ben, 

w bod anghydfod ynghorph Criſt ſef yr Eg- 
wys, neu fod aelodau ei gorph ef yn caſàu eu 
gilydd; ie peth aruthr yw bod neb yn cym- 
meryd arno fod yn aelod o Gorph Criſt, ac yn 
caſau ei gyd aelodau o'r corpk ardderchog 
hwnnw ! eithr dylaiCriſt'nogion tod yn ſerchog, 
yn garuaidd, ac yn was'nacthgar 1'w gilydd; 
fel aelodau I'w gilydd o gorph Crift: yn ol 
cyngor, Gwaſanaethwch eic gilydd mewn cariad, 
Felly yſtyria, Griſtion, am bob duwiol a wel- 
ch neu a glywech di ſon am dano, bynnag 
beth yw ei amgylchiadefyn y byd, tlawd neu 
gyfoethog, parchedig neu ddirmygedig; yſtyr- 
ja meddaf, ei fod et yn gydaelod a thi yn y 
corph: a bydded yr yſtyriaeth o hynny i gya- 
hyrfu dy ſerch di atto efe neu hi. 

8, Mae bod Duw wedi rhoddi'r un ordeinha- 
dau 1 Griſt'nogion, i ymarfer 4 hwynt yn y byd. 
hwn, yn eu rhwymo hwy i undeb cariadus ; 
fel y gwelwn fod yr Apoſtol yn annog y Criſt- 
nogion at gariad brawdol yn Eph. iv. 2. ac yn 
y blaen, mae yn rhoddi rheſymmau, er an- 
nogaeth i hynny, ſef amlygu amrywoo'r yſtyr- 
iaethau'r oeddent yn un, ac yn gyfrannogion 
or un breintiau : — Un corph, — un Arglicydd 
iddynt, un Had ganddynt, ac yna medd efe, 
un bedydd (ac un bedydd dwfr a roddodd yr Ar- 
glwydd i Griſt'nogion I'w arfer, er nad yw 
pawb o'r Criſt'nogion, nawr, yn gallu cyttuno 
yn ei gylch ef; ond nid fy ngwaith na'm diben 

D i yma 


130 ] 0 

i yma, yw codi dadl yn ei gylch ef;) ond y mae 
bod yr apoſtol, wrth annog at gariad brau do, 
yn coffau un bedydd, yn goſod allan bod bedydd 
y rhai a fedyddiwyd yn eu rhwymo hwy i gan 
eu gilydd : Ac mewn lle arall, fe ddywedir, 
Trwy'r un Yſpryd 7 bedyddiwyd ni oll yn un cor pi 
ac fel y mae'r Apoſtol yn coffau bod Yipryd 
cariad yn cael ei roddi yn ganlynol i arddodiad 
dwylaw ; (2 Tim. i. 6, 7.) ni a ddylem gym-M 
meryd ein rhwymo i garu ein gilydd, pan 55 
b'om yn arfer peth, trwy'r hyn y mae Duw 
yn rhoddi Yſpryd cariad : mae hefyd SwpperM 
yr Arglwydd, yn rhwymo Criſt'nogion i garv eu 
gilydd : yr hon ſydd wedi cael ei rhoddi i bob 
dyſcybl o'i eiddo ef, a phob un ſydd a fiydiiM 
g Nghriſt a ddylai ddytod yn drefnus at Eg- 
od Griſt ; a phob un a'r ſydd yn aelod reo. 
aidd o Eglwys Griſt, y mae ganddo *fe hau 
i fod yn gyfrannog o'r ordinhad hon o Swpperiſ 
Crift ; canys, medd yr Apoſtol, Yr ydym ni dl 
yn gyfrannegion o'r un bara. A pheth afreſym · 
mol 'yw. bod y rhai fyddo yn cyd-twytta yn 
caſau eu gilydd, ＋ enwedig yn cyd-fwytta z 
ftwrdd yr Arglwydd ; Och, pa fath gadw 0 
ir Arglwydd a fyddai hyn! Eithr yn hytrach, 
cadwn wyl i'r Arglwydd, nid a lefain mala 
a drygioni, ond purdeb a gwirionedd ; ie, gwii- 
zonedd cariad brawdol diragrith. Ac oni alla 
ddywedyd, ar wedd ddynol, fod hyfrydwch gan 
yr Arglwydd 1 weled y bobl fyddo ar ei fwrdd 
ef, yn gariadus a'i gilydd? eithr o'r tu aral 
onid yw bod y bobl a fyddo ar ei fwrdd ef, yi 
anghariadus à'u gilydd, ſef yr olwg arnynt it 
Arglwydd pan ee megis yn dyfod i'w goly: 
, yn triſtau Yſpryd y Gras, ac felly yn ach- 
yſur iddo droi el gefn arnynt, a myned ym- 
alth, gan eu gadel hwy iddynt eu hunain heb 
ei breſennoldeb ef? Gan hynny, Enaid, 6 


ydwyt 


r , r 


——— — . ²˙ mm - ˙⁵t ͤͤT 7 ä— x c non 


* 
ydwyt ti yn myned at yr ordinhad hon, o eiddo 
yr Arglwydd, ac heb tod gennyt gariad dirag- 
rith o galon bur, at y rhai ſy'n cyd-wledda a 
thi ar y bwrdd. O'r fath bechadur anyſtyrivl 
ydywt ti! Onid gwledd cariad yw hon? ac 
fel yr ym yn gydgytrannogol o honi, carwn ein 
Wcilydd fel gwahoddedigion yr Arglwydd ; ie, fel 
hai a'r Arglwydd gyda ni ar y bwrdd: O fro- 
yr a chwiorydd, y mae ty enaid yn triſtau 
wrth feddwl am yr angbyſſondeb a'r anrhefa 
ydd yn yſprydoedd rhai yn dyfod i twrdd yr 
rglwydd, o eifiau gofalu'n ddifrifol, ger bron 
WDuw am arfer y ddyledſwydd o gariad brawdol; 
zn hynny goddetwch i mi etto, i'ch annog 
Wc hwi i yſtyried, pa hytrydwch a allai fod gan 
Nad naturiol, i weled ei blant gyd ag ef ar y 
dwrdd, yn cyd-fwytta, ac ar yr un pryd yn ddl 
Werch at eu gilydd! ond O pa faint mwy an- 
yfryd yngolwg y Tad nefol yw bod y rhat ſy 
n proffeſu bod yn blant iddo, yn cyd-twytta 
rei twrdd ef, afr hyn ſy'n arwydd o'u pryn- 
Wdigacth hwy o'u trueni, ſef drylliad cnawd a 
hywalltiad gwaed gwerthfawr ei Fabanwyl et; 
ryrunpryd yn ddi ſerch tuag at eu gilydd! Bryſ- 
un i ffoi oddi wrth y fath bechod ofnadwy, 
Wc arferwn bob moddion perthynol, i gael ein 
rchiadau yn wreſog diragrith tuag at ein holl 
odyr a'n chwiorydd cretyddol: a bydded yn 
Wan o'n hunan ymholiad gwaſtadol ni cyn my- 
d at fwrdd yr Arglwydd, Pa un a ves ynom 
als at neb? A ydym yn caru'r brawdoliaeth? 
c nac eſgeuluſwn ei fwrdd ef mewn trefn i 
adw malais, ond carthu allan y fath letain, a 
adw gwyl i'r Arglwydd, &c. 

9. Mae bod y ſaint dan fugeiliaeth yr un Bu- 
ail yn eu rhwymo hwy i garu eu gilydd : yn 
wedig eu bod oll dan ofal y Bugail Jeſu, Pen- 
gail ac Eſgob eu heneidiau. Pan y mae def- 
D 2 aid 


323 


aid naturiol yn oeri ac yn dieithro yn y ſerch 
naturiol ſydd ynddynt hwy, oddi wrth eu gi- 
lydd; y maent yn twy tueddol i ymwaſgaru a 
gadel eu gilydd, ac telly gofidio'r bugail, gan 
wneuthur ei boen et yn fwy; gan hynny 
bodlonrwydd a hyfrydwch y bugail yw gweled 
yr holl braidd a fyddo dan ei ofal ef, yn ſerchu 
yn eugilydd; a diau mai hy frydweh yrArglwydd, 
y.gwir Fugail yſprydol, yw gweled ei braidd 
ef yn caru eu gilydd; ac fel eu Bugail efe iſ 
a'u hannogodd hwynt i garu eu gilydd, cyn 
iddo fyned oddi wrthynt i'r nefoedd: ac hetfyd i 
ete a ddywedodd, fod ei ddefaid ef yn gwrando 
ar ei lais ef. Gan bynny, defaid Criſt, gwran- 
dewch yn waſtad ar lais eich Bugail yn hyn, 
ſef trwy frawdgarwch parhaus ; ac na chaffed 
achos i achwyn ar neb o honoch, fel yr oedd 
efe gynt yn dywedyd am rai, Eu bod hwy yn 
gwthio ag yſtlys ac ag yſgwydd, ac yn cornio 
a'u cyrn. Ezec. xxxiv. 21. | 
10. Mae'n bod ni oll yn gwaſanaethu'r un 
Arglwydd, ac felly oll yn ei waith ef, yn ein 
rhwymo ni i garu ein gilydd; ac yn rheſwm 
da ac annogaethol i ni wneuthur felly yn bar- 
haus. Canys fel y mae'r taint yn gyd-weith- 
_ wyr Duw, ac yn cyd-ymdrech gyda ffydd jt 
Efengyl; hwy a ddylent fod wedi eu cyd- 
gyſſylltu mewn cariad; ac os ydym oll yi 
gyd weifion i Dduw, yn ei waith ef, yſtyriwn 
nad yw yn hyfrydwch gan un meiſtr call, fol 
diſerchrwydd ac anghydfod rhwng ei weiſion 
ef a'u gilydd; ac ni all efe ddiſgwyl faut 
lwyddiant ar ei waith, trwy'r fath weiſion; 
gan hynny carwn ein gilydd, fel yr ym yu 
gyd-waſanaethwyr i Dduw, ac yn proffefu bod 
oll yn myned ymlaen à'i waith ef; ac yl 
gallwn ddiſgwyl mwy o Iwyddiant ar ei wait! 
a't waſanaeth ef yn ein dwylaw : canys 179 
| fo 


1 33 1 

fod cariad brawdol yn llaeſu, fe fydd gwaith yr 
Arglwydd yn llaeſu ac yn barod i ſefyll, yn . 
aflwyddiannus yn nwylaw Criſt'nogion; ae nid 
hynny i unig, ond fe ddaw Satan i mewn iu 
plith, ar y fath achlyſur, ac a fydd tebygol 
iw temptio hwy at ryw ran neu gilydd o'i 
waith ai waſanaeth ef, a gadel gwaith yr Ar- 
elwydd i ſefyll; megis at gynnen a chynfigen, 
cnoi a thraflyngcu eu gilydd, ac eſgeuluſo eu 
cyd-gynnulliad, ac amryw bethau eraill, à'r 
ſydd niweidiol iawn; ond i ragflaenu bynny, 
parhaed brawdgarwch, | 

11. Yr ydymoll, fel Criſt'nogion, yn cael 
ein goſod allan, yn y 'ſgrythur, yn gyffelybi 
bererinion neu ymdeithyddion ; ac felly hefyd 
yr ydym yn gyd-ymdeithwyr yr un ffordd; 
ac nid yn unig felly, ond hefyd yn ddieithriaid 
yn y byd, Megis dieithriaid a phererinion, medd 
yr Apoſtol, a hynny etto, ſy'n ein rhwymo ni 
i garu'n gilydd; canys anhyiryd ac anfanteiſ- 
ol jaw t'r rhai fo'n cyd-ymdaith yr un ffordd, 
mewn gwlad ddieithr, ac ymyſg gelynion he- 
yd, yw eu bod yn anghariadus à'i gilydd; hyn- 
ny a fyddai yn ddigalondid a rhwyftr 1ddynt 
ar eu taith ; ac yn rhoddi difyrrwch 1 bobl y 
wiad yr aent trwyddi, ac yn rhoddi achlufur 
iddynt 'w gwawdio hwy: Tiſtyriwch hyn, cyd- 
ymdeithwyr tu a mynydd Sion; a chymmer- 
weh gyngor Foſeph i'w frodyr, Nac ymryſomuck 
ar y fordd. Criſt hefyd (yr hwn yr oedd Foſcpk 
yn gyſgod o hono), pan yr oedd yn ymadel a't 
irodyr, ſef ei ddyigyblion y rhat y mae'n ab 
yn frodyr, a adawodd pr gyda hwy, 
pan yr oeddent ar eu taith trwy'r byd; aca 
orchymynodd iddynt garu eu gilydd ; ac hefyd 
fe weddiodd ar ei Dad ar iddynt gael eu cadw 
rhag y drwg, yn y byd, ac ar eu bod hwy oll 


yn un, 
D 3 Ma 


ms. M3 Qu. co XFrS3 


— - 
— — - 


— 


— 


— 


l 341 

12. Mae'n bod ni, fel Criſt'nogion, yn filwyr 
dan faner, ac yn achos yr un Brenhin, ie, r 
Brenhin nefol, ac yn erbyn yr un gelynion, 
ynrheſwm da am i ni garu'n gilydd ; G. ydym 
oll yn proffeſu bod yn tilwyr i Jefu Irilt ; ac 

oll yn proffeiu' n bod yn ymdrechu hardd-deg 
ymdrech y ffydd ; (neu, fel mae'r geiriau mewn 
cyheithiad arall, ymladd ymladdfa dda'r ffydd) 
ni all bod yn hyfrydwch gan un brenhin na 
chapten, fod ei filwyr ef yn anghariadus a'i 
gilydd; ac ni all y milwyr a fyddo telly ddiſgwyl 
fawr o Iwyddiant, o'u tu hwy, ya y rhyfel; 
gan y bydd eu hanghariad hwy yn wendid 
iddynt, ac yn fantais i'w gelynion hwy ; gan 
hynny, fel rhai dan,yr un Brenhin netol, ca- 
rwn ein gilydd, gan gofio mai'r un gelynion 
ſydd gennym oll: mae gelynion Duw weithiau, 
pan y b'ont o'rblaen yn elynion i'w gilydd, yn 
myned yn gyfeillion wrth ryfela yn erbyn Duw 
neu ei achos fel Pilat a Herod; a galarus fod neb 
heb fod yn wir gyfeillion cariadus, ac a fyddo'n 
proffeſu bod yn rhyfela dros Dduw : ac yn erbyn 
gelynion Duw a'a gelynion eu hunain hefyd. Y 
mae llawer o elynion, cydſyniol, i bobl Dduw: 
heb law'r dynion annuwiol, y rhai ſy'n ei ffieiddio 
hwy ; Ffaaidd ganyr annuwiol wr union ei ffordd, 
Oblegid i mi, medd Criſt, eich dewis chwi allan 
or byd y mae'r byd yn eich caſdu chwi. Mae Satan 
yn elyn cyffredin i'r holl dduwiolion, ac yn 
cyflawnu rhyw beth o'r un blinderau yn yr holl 
frodyr, y rhai ſydd ar y ddaear; ac y maent 
oll yn proffeſu eu bod yn . 72 
trwy Ffydd; ie, oll yn proffeſu eu yn 
gwiſgo holl arfogaeth Duw i ſefyll yn erbyn 
cynllwynion Diafol: ac y mae pechod hetyd 
yn elyn mawr cyffredin i holl bobl Dduw : 2 
diau, oni charwn ein gilydd, o galon bur yn 
helacth, y myn y gelynion hyn fantais arnom ; 
ps canys 


THAI 


canys y mae Diafol, fel ſarph gyfrwys ac fel llew 
rhuadwy, yn rhodio o'n hamgylch i geiſio'r neb 
2 allo efe ei lyngeu ; ac y mae'r gelyn pechod 
ynom ni, o ran ei natur, a'r ddau ynghyd, yn 
barod i gymmeryd pob mantais yn ein herbyn : 
Gan hynny, etto, parhaed brawdgarwch, | 
13. Dylai plant Duw garu eu gilydd dan yr 
yſtyriaeth o'u bod yn gyd-etifeddion à'u gilydd, 
o deyrnas gogoniant ; yr hon ſydd wedi cael 
ei pharattoi iddy nt er ſeiliad y byd: Medd Criſt, 
Nac ofna braidd bychan, canys rhyngodd bodd ir 
Tad roddi i chwi deyrnas. Ac y mae'r deyrnas 
hon yn rhodd y Tad i'r holl braidd ſydd dan 
ofal Criſt y Bugail da 'r hwn a roddodd ei ein- 
ioes droſtynt. Mewn lle arall fe ddywedir, 
Etifeddwch y deyrnas a barattowyd i chwi er ſeil- 
tad y d: ac y mae'r chwi yma yn — 
yr holl rai duwiol. Ac y mae 'r Apoſtol, yn 
Eph. iii. 6.. yn cadarnhau bod y ſaint yn gyd- 
gyfrannogion o addewid Duw yng Nghriſt; 
ac y mae'r addewid hon yn cyrraedd neu yn 
cynnwys gogoniant y nefoedd ; ac y mae Apoſ- 
tol arall, yn cadarnhau fod yr holl ſaint, gwyr 
a gwragedd, yn gyd-etifeddion o ras y bywyd; 
[ac y mae grds y bywyd, yn dal allan y rhodd 
o fywyd yſprydol, a'r bywyd tragywyddol mewn 
Fgogoniant), ac mae r Apoſtol, oddi ar hyn, 
Vyn annog y Criſt'nogion i garu eu gilydd fel bro- 
41 1 Pedr iii. 7, 8. Ac y mae'r duwiolion 
oll yn gyd-etifeddion gogoniant a Chriſt, Ruf. 
viii. 17. Ac os plant, et ifeddion heſyd, a chyd-eti- 
feddion 4 Chriſt : os ydym yn cyd-ddioddef gydag ef, 
fel y'n cyd-ogonedder hefyd. A chan eich bod chwi 
Griſt'nogion, yn gyd-etifeddion a Chriſt, ac yn 
gyd-etifeddion y Nef a'u gilydd, O cerwch eich 
gilydd o galon bur yn barhaus. Enaid, oni cheri 
di gyd-etifedd a Chriſt, a chyd-etifedd a thi dy 
hun? A oes gennyt ti olwg wael oerllyd ar ryw 
| un o 


* LC a 1 
un o blant Duw? Yſtyria fel y mae efe yn gud. 
etitedd a thydi: efe a fydd ar fyrr yn yr un nef 
4 thithau, yn gytrannog neu yn gyd- feddiannol 
o'r. un perffeithrwydd gogoniant dros byth, 
Gan bynny: ymwrelogwch ac ymg'lymmwch 
yn eich ſerchiadau, at eich gilydd, tra y bydd- 
och gyda ch gilydd ar y ffordd, i'r fath gyd- 
feddiant! 
Tybygwn u fy mod nawr, megis yn clywaid) 
duwiol goſtyngedig hunan-ymwadol, yn dywe- 
dyd; Mor fawr a rhyfedd fydd fy mraint 1, os 
cat fod yn gyd-etitedd a'r gwaelat o feibion 
2 merched yr Arglwydd! canys yn y cyfryw, 
ſef y ſaint a'r rhai rhagorol, y mae fy holl hy- 
frydwch i nawr ar y ddaear. Salm xvi. 3. 

Tn awr yr wyti-yn golygn fod pob un ct 
pethau hyn, yn enwedig yr amryw bethau hyn 
ynghyd, yn dangos, yn eglur, mai peth angen- 
rheidiol a dyledſwydd berthynol, i holl blant 
Duw, yw caru eu gilydd yn barhaus : gan hyn- 
ny parhaed brawdgarwch. Ac y mae hyn he- 
fyd i'w weled ymhellacb, wrth yſtyred, yn 
14. Bod peryglon ac anfanteiſion mawrion o 
eſgeuluſo'r ddyledſwydd hon, neu'n canlyn y 
diffyg o frawdgarwch parhaus: canys pa beth 
bynnag y mae Perig! neu anfantais i Griſt'nog- 
jon oi eſgeuluſo, yn enwedig anfantais yſpry- 
dol, fe ddylai pob Criſtion ofalu nad eſgeuluſo 
efe mo x peth hwnnw : a rhoddi amlygiad o ni 
o'r peryglon a'r anfanteifion bynny, a fydd fj 
-ngwaith mwyaf, yn y Pen neſaf, yn ol f 
addewid yn y dechreu. | | 


III. Myfi gaf gynnig goſod allan rai o'r pe- 
'ryglon a'r anfanteiſion fy'n canhyn yr eſgeuluſ- 
dra-a'r diffyg o trawdgarweh parhaus. 

t. Mae'r bw nid yw yn earu, eithr yn caſ 
au, ei frawd, mewn perygl o fod yn y your 

WC, 


1.88 3 
weh, ac yn rhodio ynddo, ie, ac yn aros ynddo 
heb wybod i ba le y mae yn myned ; oblegid y 
mae 'r tywyllwch yn dallu ei lygaid ef: ac y mae 
han yn cadarnhau ei fod ef telly, 1 Io. ii. 11. 


tywyllwch naturiol a di-ailanedig ; ie, os par- 
hau yn ddigatiad at bob] Dduw y mae, mae 'n 
eglur ei fod ef yn nheyrnas dywyll y gelyn Diafol, 
21 holl rodiad ynddi ; ac fel y mae ei rodiad 
ef yn y tywyllwch, a'r tywyllwch yn dallu ei 


efe wrth ba beth y tramgwydda. Diar. iv. 19. 
Gan hynny, Enaid, fel yr ydwyt ti am fod yn 
goleuni, ac am adel pob peth ar a fyddo yn 
rhoddi achlyſur i ti i bryderu dy fod yn un o 
blant y tywyllwch, na chaſa dy frawd na 'th 
chwaer grefyddol; eithr car hwynt, o galon 
bur yn helaeth. 

Fe ddywedir hefyd, yn 1 Io. iii. 14. fod yr 


canys megis ag yr oedd efe yn farw mewn pecho- 
dau a chamweddau, felly y mae efe etto, os nid 
yw yn caru ei frawd: ac yn wir mor belled ag 
y mae dyn graſol yn eſgeuluſo 'r ddylediwydd 
o gariad brawdol, y mae 'n rhodio ymhell yn 
y tywyllwch, neu tywyll iawn yw ei rodiad 
ef, wrth ei gydmaru 3 gair Duw; ac hefyd 
or tu arall, y mae goleuni 'r bywyd. wedi di- 
ange marwolaeth, ar yr hwn ſy'n caru'r bro- 
dyr; oblegid, medd yr Apoſtol, Wrth- hyn y 
gwyddom ein bod wedi n ſymmud o farwolaeth i 
fywyd, oblegid ein bod yn caru'r brodyr : Ac y 
mae'n eglur, trwy'r un Apoſtol, am bob un 
ag nad yw yn caru'r hwn y mae'n proffeſu 
el fod ef yn frawd iddo, nad yw y cyfryw 
ddyn digariad ddim o Dduw. A pheryglus of- 
nadwy yw dwyn y fath nöd! 


* 
g 
0 


Hynny yw, y mae'n dra thebygol ei fod ef mewn 


lygaid ef, y mae efe yn y fath berygl na wyr. 


hwn nid yw yn caru ei frawd yn aros ym mar- 
wolaeth, ſef mewn tywyllwch marwolaeth; 


2. Mae'r 


1 38 ] 


2. Mae'r hwn ſy'n caſau, ac nid yn caru ei 
= frawd mewn perygl o fod yn furnddwr neu'n 
14 Heiddiad dyn: ie, y mae gair Duw yn tyſtiol- 
| aethu am dano ef, mae lleiddiad dyn yw efe; 
1 Ioan iii. 15. Pob un a'r Hdd yn caſau ei fraud 
Meiddiad dyn yw. Felly y mae efe yn ei galon; 
a gall, trwy barhau yn anghariadus, ddigwydd 
iddo fod felly yn weithredol; canys ni wyr 
neb i ba le, nac i ba ddrwg y cyrraedd digo- 
faint! ac y mae'r Apoſtol yn coffau gweithred 
ddrwg Cain yn lladd ei frawd, tu ag at ein han- 
nog ni i garu ein gilydd; a phan y mae dyn- 
ion, ſydd broffeſwyr crefydd, heb gariad at eu 
gilydd, y maent yn barod 1 gaſau eu gilydd; 
ac.yna Ii gnol a thraflyngcu eu gilydd, ac telly, 
yn ol geiriau-yr Apoſtol, ar y ffordd i gael eu 
difetha gan eu gilydd. A chan fod yr eſgeu - 
luſtra o gariad brawdol, ar y ffordd i ddwyn 
dynion i'r fath berygl, oni fydd i ni garu'n gi- 
Iydd yn ddiragrith ? le, onid ydwyt ti nawr, y 
| = Griſtion, yn barod i ddywedyd, Duw a 
F ſancteiddio fy ſerchiadau i, ac a m cynnor- 
| & thwyo i garu fy mrawd; ac nid i fod yn furn- 
= ddwr neu leiddiad iddo! Canys nid oes i leidd- 
iad dyn fywyd tragywyddol yn aros ynddo ef, 
1 Ioan iii. 15. 
J 3. Y mae eſgeuluſo brawdgarwch, ymyſg 
F Criſtnogion, yn rboddi lla wer o fantais i' ge- 
Iynion arnynt : gwyr pawb, a'r ſydd yn deall 
rhyw beth o natur rhyfel, mai un o'r manteiſ- 
ion mwyaf, ar a allai'r naill blaid ddymuno, a 
fyddai gweled y blaid arall yn anghariadus, ac 
yn codi yn erbyn eu gilydd ; ac y mae'r 'Sgry- 
thur yn amlygu i ni; mai 'r ffordd y byddai 'r 
Arglwydd, rai prydiau, yn rhoddi'r oruchat- 
iaeth i Iſrael ar eu gelynion, pan y byddai'r 
gelynion yn aml jawn, oedd gyrrv'r gelynion 
yn erbyn eu gilydd:; ac yna yn ol y 3 
| , wy 


| i 2 AT 

hwy eu gilydd, byddai'n hawdd 1 Iſrael eu gorch- 
fygu bwy : ac yn ddiau, y ffordd i'n gelynion 
gael goruchafiaeth arnom ninnau, yw'n bod yn 
anghariadus a'n gilydd : caiff dynion annuwiol 
y byd orfoledd yn hyn; a chaiff y gelyn pe- 
chod, mewn llawer yſtyr, oruchafiaeth yn gynt 
arnom o'n bod yn anghariadus a'n gilydd; ie, 
llawer o bechodau ſy'n magu ac yn torri allan, 
trwy anghariad ; caſaodd Cain ei frawd, a'r 
canlyniad oedd iddo ladd ei frawd! Gochel di- 
thau rhag, oP anghariad, i ti ddiniſtrio dy 
frawd yn dy galon, os nid yn weithredol, dros 
yr hon y bu Criſt farw wee Satan, yr hwn 
ſy'n elyn i'r duwiol, acyn un mawr ac aml ei 
ddichellion, yn gwneuthur defnydd mawr, er 
niweid, o'r anghariad ſydd rhwng dynion cre- 
fyddol a'u gilydd ; gan hynny, y mae'r Apoſtol 
yn annog y Criſt'nogion i gariad ac yn erbyn 
digofaint, gan fed cadw digofaint 2 roddi lle 
i Ddiafol, Eph. iv. 26, 27. Ac hefyd, y mae'r 
un Apoſtol yn annog y Corinthiaid i gadarnhau 
eu cariad at y dyn ſyrthiedig edifeiriol, fel na'n 
ſiommer gan Satan; hynny yw, (fel y mae rhai 
yn darllain 7 geiriau) rhag 1 Satan ynnill man- 
tais arnom ni; a diau fod law gan Satan, er 
ei fantais ei hun, yn yr anghariad ſydd rhwng 
* a'u gilydd, y dyddiau hyn! Gan 
ynny, O frodyr, frodyr anwyl cerwch eich 
gilydd ; ie, ymgl'ymmwch ac ymgordeddwch 

yn ſerchiadau ſanctaidd eich gilydd. | 
Mae Salomon, wrth ſon am fuddioldeb cy- 
feillach gariadus dynion a'u gilydd, yn dywed- 
yd, Na thorrir rhaff deir-caingc ar frjs; ac y 
mae'r gyffelybiaeth, a'r diben o honi, yn rhoddi 
ar ddeall i ni, mai fel y mae rhaff y tri gwan- 
nach wedi dattod ei thair cainge oddi wrth eu 
gilydd, ac yn ganlynol ei bod lawer iawn haws 
I'w thorri ; felly chwithau hate” Os 
atan 


— — — — — - — — 


—— — — — 8 — — . — * 

% l N 2 2.7 . 3 

— 
— — —— ä ͤůꝛa AM ũQmʒ'va . e , w — — 
p — . — . 2 — - — * — — 2 — o - 
7 - = 3 #1 * * 0 o my TY - * 8 + . 
: 1 * 4 . ior * 5 X. 
— - - 4 - - o -- —_ = : ——— — PR — ——_—_— 
— 0 _ — ** 


" n 
e 


— — 
3 = 


Cs * > . 
— — — — - 
— — — 
2 


* 


| ( 40 ] 
Satan a gaiff ddattod eich ſerchiadau chwi odd 
wrth y naill y lall, efe a wni lawer iawn | 
ddrwg, yn chwaneg i chwi, a hynny gy 
llawer mwy o rwyddineb nag o'r blaen; cany 
pan y byddo'r tair cainge ynghyd, bydd y rhit 
yn gref, ac ni's torrir hi ar frys; felly chwith. 
au, pan y byddoch'wi wedi eich cyſſylltu ach 
cordeddu yn eich ſerchiadau at eich gilydd, nid 
ar frys y gorchfyga Satan chwi : ond os bydd- 
weh heb wir gariad, efe a gymmer y fantats, x 
frys, arnoch ; ac a gynhyrfa ynoch feddylin 
celyd y naill am y llall, ac a'ch cymmell i lack 
yn eich cyfeillach a'ch gilydd ; ac o'r diwed| 
ach cynhyrfa i ddywedyd yn ddrwg am eich 
gilydd, ac i fod yn flinder i'ch gilydd pan 
'byddoch yn agos at, neu yngolwg eich gilydd 
Wc. Orr ſaint, na roddwch le i Ddiafol ; oni 
ydych chwi yn adnabod ei ddichellion ef 
Wrth hyn y gwelwn mai peth peryglus yw ef: 
geuluſo cariad brawdol; gan hynny y dylaiek 
tod mewn ymarteriad parhaus ymyſg Crit: 
nogion. | 
4. Mae'n eglur, yn fwyaf cyffredinol, mi 
lle nid oes cariad y mae cafineb; a'r lle nit 
does cariad, ſet lle y mae caſineb, F mae cyn- 
hennau ac ymryſſonau : Diarh. x. 21. Caſinehi 
gd gynhennau ; ond cariad a guddia bob can: 
wedd. Ac fe welir yn gyffredin, mai lle nit 
* yw cariad y mae cynnen ac ymryſſon ; canys) 
teyrnaſoedd nad ydynt mewn cariad a'u gilys 
ſydd barod i gynhennu ac ymryſon à'u gilydd 
y cymmydogaethau anghariadus, y maent 0 
barod y ymgynhennu ac ymryſſon; ac feli 
teuluoedd, Sc. A galarus yw dywedyd, lle 
mae Eglwyſi anghariadus, y mae yno gynne 
ac ymryſſon; ac y mae'r Apoſtolion, yn fynych 
yn annog at gariad, i ragflaenu ymryſſonau: 1 
os yw cynhennau ac ymryſſonau yn uw 
| | 


- oy — — 


N > - * . _ = _ — 
_ N = 
. - & ro N eee: = 
Hons - _ — — a — „ 
5 35 —— ß — —ę— ' 2 — — — —— =_ « — 
— - — * —— — 
* 


-— 


| 


Wo = 
oddi wrth ddiff 8 cariad, y mae yn beth pe- 
ryglus i fod y d o hono.; gan na ellir deall 
pa mor fawr beryglus yw cynnen ac ymryſon: 
Gan hynny bydded cariad ar waith i ragflaenu 
pethau mor beryglus a niweidiol; a thrwy 
barhad cariad y parheir 1 ragflaenu y cyfryw 
bethau. | 5 

5. Mae anghariad, nid yn unig yn achos 
cynnen ac ymryſon, ond hefyd ar y ffordd i 
weithio ymranniadau; a thrwy godi dynion 
yn erbyn eu gilydd, i dynnu ty Dduw lawr 
yn hytrach na't adeiladu ef: canys pa dy byn- 
nag à ymranno yn ei erbyn ei hun, pa fodd 
y faif ef? Am hynny y mae'r Apoſtol yn 
cynghori'r Colofiaid, mewn trefn i gyd-ddwyn 
à'u gilydd ac i ragflaenu ymranniadau, i wiſgo 
cariad; yr hwn, medd efe, yw rhwymyn per- 
feithrwydd; ac yn ddiau, rhwymyn rhagorol 
yw hwn, i gadw dynion mewn undeb à'u gi- 
lydd ; canys lle mae dynion a'r un cariad ſanc- 
taidd ganddynt, y maent yn fwy tebygol i fod 
o'r un meddwl, yn gyttun, yn ſynied yr 
un peth: ac o'r tu arall, lle nid oes cariad, (os 
ni bydd ſwrthni a marweidd-dod yn gorchfygu'r 
cwbl) fe fydd, fynychaf ymranniadau yn cael 
lle, a hynny trwy gynnen a gwag ogoniant, 
Phil. ii. 2, 3. Mor anhardd yw anghydfod yn 
y corph, yn enwedig corph Criſt ! Gochel En- 
aid, rhag dy fod di yn anghariadus, a thrwy 
dy anghariad yn achlyſur o ymranniad yng- 
horph Criſt ſet ei Eglwys ef: a gwiſged pob 
aelod gariad, tu ag at rwymo'r corph hwn yng- 
hyd yn fwy perffaith. 

6. Mae anghariad dynion crefyddol yn dram- 
gwydd ac yn wangalondid i rai crefyddol er- 
aill, yn enwedig i rai gweinion mewn gras: 
mae'r Apoſtol, yn 1 Cor. viii. 1. Sc. yn annog 
y Crifnogion at gariad; ac yn dywedyd, Gwy. 

E bodaeth 


142 ] 
bodaeth n chwyddo, ond cariad Gn adeiladu. 
ac yn niwedd y bennod y mae ete'n amlygu fa 
dynion yn pechu yn erbyn y brodyr ac 5 
curo eu gwan gydwybod hwy, G eiſiau rhodiq 
mewn cariad: ac y mae'r gwan yn cael e 
dramgwyddo lawer ffordd, trwy ddynion anghar- 
iadus neu trwy fod y rhai a fo ganddo ete olyy 
fawr arnynt, yn ddigariad brawdol; canys pan 

gwelo cfe hwy yn anghariadns à'u gilydd, 
fe tydd yn barod i farnu'n galed am danynt, 2 
i flino yn eu cyteillach; ac yſgatfydd yn cat 
ei demptio i feddwl nad oes dim mewn crefyd{ 
ond enw'n unig, gan fod y rhai ſy'n proffeſu' 
grefydd honno 1y'n rhwymo dynion at gariad, 
mor anghariadus i'w gilydd ; ac er na all hyn 
ei fwrw ef i lawr, fel na chyfodo Duw ef dia- 
chefn, etto gall tod yn ergid trwm dolury 
iddo : a phan y gwelo efe rai ſy'n proffeſu en 
bod yn hir yn ymarfer a chrefydd Criit, Crif 
cariadus! meddaf pan y gwelo efe y rhain yn 
anghariadus tu ag atto ef, fe fydd yn cael e 
dramgwyddo, gan fod yn barod i feddwl nad 
yw efe ond rhagrithwr, ac mai felly y mae 
dynion cretyddol yn edrych arno, oni byddai 
hynny na byddent yn ymddwyn yn anghariadus 
tu ag atto, heb ofalu rhag ei dramgwyddo: 
ac fel hyn, gyda phethau eraill, y mae dynion 
trwy anghariad yn curo gwan gydwybod ] 
gwan yn y Ffydd: Cofiwn fod Criſt yn dwyn 
ei Wyn yn ei fynwes, ſef y gwan yn y Ffydd; 
ac -hefyd ei fod yn dywedyd, (Marc ix. 42.) 
Pwy bynnag a rwy/iro (neu dramgwyddo) un! 
rhai bychain hyn /y*n credu ynofi, gell oedd itt 
oſod maen melin o amgylch ei wadf a'i dafiu it 
mor. Tybygwn am bob dyn, a yſtyrio hyn yi 
ddifrifol, y cydnebydd, mai peth peryglus 5 
eſgeuluſo cariad brawdol. | 

7. Fel y mae cariad yn beth rhagorol tu 2 

| | a 


43 ] 
at lw yddiant crefydd, y mae anghariad yn beth 
niweidiol iawn 1 Iwyddiant cretydd, yn gyff- 
redinol, yn ei rhannau tufewnol ac allanol. 
a le y gallwn weled dyn anghariadus at y 
faint yn ddyn llwyddiannus yn ei enaid oddi 
fewn, nac yn ei arteriadau crefyddol oddi allan? 
bynny yw, pa le y cair y cyfryw, ag arwydd- 
jan Hwyddiant cynhyddus ynddo? A pha le 
bynnag y mae Eglwys heb gariad at eu gilydd, 
mze en ddiau fod yno ryw aflwyddiant; ac 
y maent ar y ffordd i fyned i fwy o aflwydd- 
ant: rhaid cael cariad a heddwch o feun 
hagfur yr Eglwys, cyn y byddo Ffyniant yn 
i Pbala ku, Salm cxxii. 7. Dynion heb ſerch 
Wt eu gilydd, nid oes ganddynt fawr neu ddim 
offder i ddyfod at eu gilydd, i gyflawnu dy- 
edſwyddau crefyddol gyd a'u gilydd ; dim fawr 
d hoffder 1 gyd-wrando gair Duw, i gyd-we- 
dio, i gyd-gymmuno, Oc. ac felly megis ag 
y mae proffeſwyr yn llaeſu yn en ſerchiadau 
ddi wrth eu gilydd, maent yn llaeſu oddi wrth 
od yn ddefnyddiol, mewn harddwch, i gyn- 
al addoliad crefyddol gyd a'u gilydd; ac ym- 
ellach, y mae bod dynion yn oerllyd at eu 
zilydd, yn eu gwneud hwy yn oerllyd at yr 
ddoliad ſanctaidd, yr hwn ſy 'n berthynol 
Ops hwy i'w gynnal a't gyflawnu gyd a'u 
pilydd. | | 
Ac hefyd, y mae'r bobl hynny 'n gyffredinol, 
Fry ſydd yn ddigariad at bob] Dduw yn ddi- 
arlad at Dduw hefyd ; (ac yna nid rhyfedd eu 
od yn ddigariad at achos Hine: canys medd 
gr Apoſtol, Yr wn nid yw yn caru ei frawd 
hun a welodd, pa fodd'y gall efe garu Duw 
r hwn ni welodd ® Ac telly 'n gyffredinol, 
my bobl ſy'n mynych eſgeuluſo addoliad Duw 
n yr eglwys, en hanghariad hwy at Dduw, 
i achos, a'i bobl, yw'r achlyſur o'r eſgeuluſtra 
2 hynny ; 


— — — — 1 — — 2 — 


r r = ay” ©TS 


— = 


F 


pe — — — 
4 * . 5 
— — — — 

Fw — - 


— 
— — — _ . * gg * J= 
4 8 , P Th . 4 * 4 . 
- * At A . ” 3 1 » . 
. —— — — ce — CR > > = © : — N * — © 


[ 44 } 
hynny ; yr bwa ſy'n fawr er adfeiliad crefydd 
ac y mae'n dra thebygol bod eu heſgeuluſtra, nid 
yn unig yn arwydd ond hefyd yn brawf nad 
Ces fawr, os oes dim cariad ganddynt at Dduy 
na'i bobl. Ond am y duwiol cariadus, y mae' 
hoffder mawr ganddo 'fe weled yr amſer yn 
dyfod, o bryd 1 bryd, i gyd-gyflawnu addoliat 
crefyddol ag eglwys Dduw : Llawenychais, ebe 


Arglwydd: hynny yw, i addoliad cy hoeddus yr 
Arglwydd, ymyig ei bobl. -Ac y mae'r dum. 
iol yn hoffi hynny, nid yn unig fel y mae ef, 
yn yr addoliad cyhoeddus, yn cael cymmundeb 
neu gymdeithas à'i Dduw, yn ol ei addewid, 
ond hefyd fel y mae efe yn cael yno olwg o neu- 
ydd ar y faint; a *chydig etto o fwyniant on 
cymdeithas hwy. Ac nid oes neb dynion yr 
cynnal addoliad Duw, er harddwch i' achos ef, 
nac mewn hyfrydwch iddynt eu hunain, he 
fod yn caru eu gilydd : gan hynny, pwy y 
nag ſydd am gynnal addoliad Duw mewn hy- 
frydweh a harddwch, pwy bynnag ſydd am 
Iwyddiant, am wir lwyddiant crefydd Criſt, cx 
red y brawdoliaeth, gwiſged gariad rhwymyn 
perffeithrwydd : ie frodyr, Brodyr Criſt, pat 
haed brawdgarwch ; ac onid è ni pharhewcl 
chwi i fod o fawr ddefnydd, er Ilwyddiant i u 
rhan o grefydd Criſt 

Cofiwch, mai dan yr olwg, yn un peth, ot 
angenrheidrwydd i'r ſaint garu eu gilydd ment 
trefn iddynt fod o ddefnydd i gynnal crefydi 


Criſt yn l yn y byd, y mae Crii 


mor fynych yn eu hannog i garu eu gilyda 
Y mae'r Avoffolion hefyd, dros Griſt, yn oft 
lus, yn ofalus iawn yn annog y Criſt'nogion 
i. garu eu gilydd ; gan amlygu mor anfanteil: 
ili Iwyddiant crefydd oedd anghariad. Diai 


na all proffeſwyr anghariadus lawenhau pil 
| . ddy wed! 


Dafydd, pan ddywedent wrthyf, Awn i Dy 1 


=" WW mr Fx 


145 ] 

ddywedir wrthynt, Awn i dy 'r 2 1 ; nĩ 
all bod yn felus ganddynt gyd-gytrinachu, 2 
rhodio i dy Dduw yngbyd ; ni allant gyd-godi 
dwylaw ſanctaidd, mewn gweddi, heb na dig- 
ter na dadl ; ac, Och rai anghariadus ! yr ydych 
yn anghymmwys, yn anghymmwys ynoch eich 
hunain, ac yngolwg Duw a dynion, i bob-rhan 
o grefydd gyda'ch gilydd; ac yn ganlynol, 7 
mae'ch cyteillach chwi a'ch gilydd yn fwy 9 
anfantais ac aflwyddiant i grefydd, nag y- © 
Iwyddiant a harddwch iddi: Cofiwn beth a2 
ddywedodd Criſt, Wrth hyn y gwybydd pawb mai 
dyſzyblion i mi ydych, os bydd gennych gariad i'ch 
gihdd. Onid yw yn naturiol i gaſglu oddi wrth 
y geiriau hyn o eiddo Crift, na all neb farnu'n 
bod yn ddyſgyblion i Griſt, oni bydd gennym 
gariad at ein gilydd? Gan hynny pa fodd y gall 
y fath rai fod er Ilwyddiant crefydd? Eithr o'r 
tu arall onid yw'r fath anghariad, neu'r fath 
ral anghariadus, er mawraflwyddiant ac ang- 

hlod i grefydd. Ac yn | 
8. Nid oes gan y dyn digariad at y ſaint ddim 
fail i fod yn gyſurus yn ei enaid un amſer. 
Canys y mae efe yn parhau i droſeddu'r holl gy- 
fraith ; oblegid megis ag y mae'r holl Gyfraith 
[ſy'n dangos dyledſwydd tu ag at ddyn] yn gyn- 
nwyſedig yn y gair hwn, Car dy gymmydog fel 
tt dy hun, a'r hwn ſy'n caru a gyflawnodd yr 
| holl gyfraith hon, felly'r hwn nid yw'n caru a 
gwbl dorrodd, ie, ſy'n parhau i gwbl dorri'r 
gyfraith: a pheth a ddywed y gyfraith wrth y 
cyfryw? Melldigedig yw pob un, &c. Canys er 
bod y dyn ſy'n credu yng Nghriſt, yn caru Duw, 
yn caru'r brawdoliaeth, Cc. wedi ei ryddhau 
oddi wrth y gyfraith, fel cyfammod o weith- 
redoedd, ac felly oddi wrth ei melldith hi; ond 
etto, y mae'r dyn di-ffydd, di-gariad, &c. dani 
hi o hyd, fel Cyfammod, ac Elly dan ei mell- 
- E 3 dith 


1 

dith hi; ac mi anturiaf, yn hy, ddywedyd, am 
bwy bynnag nad yw yn gofalu, yn ddifrifol, 
am gadw'r gytraith, fel y mae hi yn llaw Crif 
yn rheol ymarweddiad neu fywoliaeth 1 Griff. 
nogion, ei fod ef dan y gyfraith fel cy fammod, 
ac telly yn ddaroſtyngedig 1'w melldith hi; 20 
hwn nid yw'n gofalu caru pobl Dduw, nid yy 
'n gofalu cyflawnu neu gadw'r gytraith foeſc 
fel rheol, gan hynny mae'r dyn di-gariad dan 
y ddeddf fel cy fammod, ac yna dan ei melldith 

1; a pheth amhofſſibl yw bod y cyfryw yn wir 
gyſurus yn ei enaid ; er y gall wenheithio iddo 
ei hun, a dywedyd, Heddwch fydd i mi, &,. 
Gan nad oes ganddo gariad at yr hwn y mae 
efe'n broffeſu ei fod ef yn frawd iddo, mae" 
eglur, yn eglur diamheuol. yn ol geiriau'r Apof- 
tol, nad oes ganddo wir gariad at Dduw ; ac ere 
fodef yn proffeſu crefydd Criſt, yn y tywyllwch 
y mae yn rhodio ; ac, er mor ddiofal a. difray 
yw nawr, yn y tywyllwch, tragywyddol dywyll 
wch y mae efe'n dra thebygol 1 fod ar fyr ! Ga 
 hynny yſtyria-ddyn, ddyn di-gariad, fod mell- 
dith Duw, Duw mawr ofnadwy, uwch dy ben 
di, ymron diſgyn arnat ti, yr hon felldith ſy 
waeth a mwy ofnadwy na phe diſgynai arm 
ti fynydd mawr o dan poeth lloſgadwy ? a ph: 
agoſaf y byddech ti i gyfingder agoſaf i gyd: 
fydd y felldith hon attat ti: pan yr elych ti! 
gyfingder angeu, y felldith ddychrynllyd, ddych. 
rynllyd ofnadwy hon a fydd yn agos jawn attat: 
ond pan yr elech di i'r farn, y felldith hon! 
ddiſgyn arnat, gan ymaflyd ynot a glynu with 
yt; ie, wrthyt dros byth! Ac felly ymaith y ci 
di typed, ymyſg y melldigedigion eraill, gy 
r geiriau hyn, Ewck oddi wrthyf rai melldiged 
ig, i'r tan tragywyddol, yr kwn a barattiwyd. 
Ddiafel a'i angylion : ac yna dannod i ti d 
anghariad at bobl Dduw, a'th anghymmwynal 

| | garwWe 


[47] 
garweh iddynt. Hyn a elli di ei ddeall wrth 
ddarllain, Mat. xxv. 41, 42, 43, 44, 45: 

Ond y dyn cariadus yw'r hwn ſydd a 1ail gan- 
ddo i fod yn gyfurus, gan fod y cariad, y gwir 
gariad brawdol 1ydd ynddo, yn rhoddi gwy- 
bodaeth o'i fod ef yn ddyn duwiol ; Ni a wy- 
ddom, medd Joan, ddartod ein ſymmud- o far- 
wolaeth i fywyd, oblegid ein bod yn carwr 
brodyr; felly oni all y digariad ddywedyd, Ni a 
wyddom na ſymmudwyd ni o farwolaeth i 
tywyd, oblegid nad ydym yn caru'r brodyr; yn 
ganlynol nid oes gennym ddim lle i gymmeryd 
cyſur, gan ein bod dan awdyrdod marwolaeth 
dragywyddol! Yn awr yr wyfi yn gobeithio, fy 
mod wedi amlygu yn ddigon eglur, mai dyled- 
ſwydd barhaus Criſt'nogion y caru'r braw- 
doliaeth, a bod llawer o berygl ac anfantais 0'i 
* NN hi. 

IV. Yr wyf yma yn bwriadu amlygu'chydig, 
'chydig o lawer o'r buddioldeb a'r manteiſion 
ſydd i Griſt'nogion, o ddifrifol arferiad parhàus 


o'r ddyledſwydd o gariad brawdol: yr hyn ſy'n _ | 


cael ei amcanu, el ddifrifol amcanu 1 fod yn 
annogaeth at yr arferiad parhaus o'r ddyled- 

ſwydd hon. | 
Y mae'r manteiſion a'r buddioldeb i'w deall 
au gweled, mewn rhan helaeth, wrth yityried 
yr anfanteiſion ſydd o eſgeuluſo'r ddyledſwydd 
hon; gan fod y manteifion ſydd o'i chyflawnu 
hi yn ſefyll yn y gwrthwyneb i'r anfanteiſion 
ſydd o'i heſgeuluſo hi. Ond etto, gan fod y 
ddyledſwydd hon yn berthynol i'r lleiaf ei wy- 
bodaeth o'r ſaint; myfi a gaf, er mwyn cyn- 
northwyo *chydig ar y gwan ei ddeall,. ofod 1 
lawr yma, yn neillduol, 'chydig o'r buddioldeb 
ar manteiſion. Ac fel y mae'r manteiſion hyn 
i' deall a'u gweled mewn rhan, wrth yr an- 
fanteifion ſy'n canlyn eſgeuluſo'r W 
a | on, 


[48] 

hon, ac felly'n annogaeth at frawdgarweh; y 
mae'r anfanteifion etto i'w gweled yn helacth. 

ach, wrth yftyried y manteifion ſy o gyflawny 

r ddyled{iwydd hon yn ddifrifol, ac telly yn 
amlygu mwy ar y perygl o'i heſgeuluſo hi. Ac 


telly, 2 

1. Mae cariad brawdol, ya ei natur ac yn yr 
arteriad o hono, yn beth rhagorol yn erbyn 
byrbwylldra ac ehudrwydd tu ag at frawd neu 
chwaer, 1 Cor. xiii. 4. I mae cariad yn kir- 
ymaros, Fel yr wyf i dynnu rhai pethau eraill 
etto, yigattydd, o'r bennod hon o'lythyr Paul 
at y Corinthidid, goddefweh i mi ddywedyd 
hyn, yma, a thros y lleill hefyd; ſef, er bod yr 
Apoſtol yn y bennod hon yn goſod allan natur 
à buddioldeb rhagorol cariad, mewn rhan, fel 
y mae'n ras oddi wrth Dduw,. ac yn gweith- 
redu yn yr enaid duwiol tu ag at Dduw ; etto 
ne ete yma yn meddwl am dano ac yn ei 
drin ef, fel ag y mae yn gweithredu yn y faint 
tu ag at eu gilydd: a hou {ydd eglur oddi wrth 

ffordd a'r drefn y mae efe'n gytnmeryd i 
ddechreu ſon am dano ; ac oddi wrth amryv 
bethau ag y mae efe yn eu dywedyd am dano 
ef: ac hefyd, cariad at Dduw ſydd megis ffyn- 
non, o ba un y mae cariad at ei bobl ef yn 
tarddu: ac felly trwy garu eu gilydd y mat 
. &ynion yn barod i fod yn hir-ymarhous ; nil 
yn unig y mae'r hwn ſy'n caru Duw yn hit. 
ymarhous tu ag at Dduw, am gyflawniad e 
 addewidion, Sc. ond hefyd y mae'r hwn {y" 
caru dyn yn hir-ymarhous wrth ddyn, mew" 
Hawer yſtyr, megis dan ei amryw wendidau, 
&c. ac yn barod i ddiſgwyl pethau yn wel 
mewn amſer; ac er cael ei ſiommi rai prydiay, 
etto ni bydd yn barod i farnu'n fyrbwyll am e 
frawd; ac er i'w frawd, yſgatfydd, trwy e 
amberffeithrwydd a'i lygredd, ddywedyd + 

11 I 


m—— "YT 
— * — 


oY * * . * 
— 2 


2 =>? ww» __— - 
_— 2 * 
— * 2 — * 
— - G — 
+4 we 
2 — 
* — 2 p 
4 
— _ 
a „ — 


0 ; ²—. Ä ,,,. ay Ya © 


1 a6 


1 49 

rhy galed am dano ef; etto efe a fydd yn ddi- 
oddetgar (yn dioddef pob dim) ac yn ymarhous 
# wrtho am ddyfod i gytaddet ei fai; ac nid yn 
fyrbwyll yn ei gaſau, yn ei gondemnio, nac yn 
ymddial arno ef: ac fel y mae cariad yn fudd- 
iol iawn i hyn, yn ganlynol y mae 'n rhag- 
flaenu llawer o ddrygau: ac yn ddiau nid oes 
parodrwydd ewyllyigar i fod yn ymarhons 
heb gariad ; gan hynny manteiſiol iawn, yn yr 
yſtyr hyn, i Griſtion ei bun, ac i'w frawd, yw 
cariad brawdol, yn yr arferiad parhaus o hono, 
Cariad a wna ddylediwydd yn rhwydd, er mor 
wrthwyneb 1 natur lygredig y byddo hi. 

2, Mae cariad brawdol, yn yr arferiad o ho- 
no, yn fuddiol jawn yn erbyn cynfigen. Car- 
iad nid yw yn cynfigennu. Y mae tueddiad 
mewn dynion duwiol, trwy'r llygredigaeth ſydd 
ynddynt, i gynfigennu wrth eu gilydd, o ran eu 
breintiau, ac amryw bethau; tel brodyr Foſeph 
yn cynfigennu wrtho, yn un peth, oblegid bod 
el dad yn dangos mwy o gariad tu ag atto efe 
na thu ag attynt hwy : ond pe buaſai gwir gar- 
lad yn cael ei le ynꝗdynt, at eu Tad neu atto 
ef, ni chawſai eu heiddigedd a'u cynfigen le i 
| dorri allan, fel ag y cawtant, yn ei erbyn ef. 
Ac yr oedd y dyſgyblion yn barod i ſorri a 
chynfigennu, o eifiau mwy o gariad, a goſt- 
yngeiddrwydd, at y ddau frodyr oedd yn gofyn 
cael eiſtedd ar law ddeheu ac aſwy Criſt : ac fe 
dybygid fod Pedr yn cyntigennu wrth Jaan, y 
dyſgybl yr oedd yr Jeſu yn ei garu, pan yr oedd 
ete yn dywedyd, Ond beth a wrd hwn? Ond ni 
chlywſom ni ſon am eu bod hwy yn cynfigen= 
nu wrth'eu gilydd, wedi iddynt dderbyn yr Vſ- 
pryd Glan, y Diddanydd, trwy'r hon y eyflawn- 
wyd hwy yn fwy o Vſbryd Cariad; ie, yr hon 
a ddygodd ar gof iddynt orchymyn newydd 
Criſt, ar garu o honynt eu gilydd. Ac y mae 

tueddiadau, 


[ 50 
tueddiadau, hyd yn oed mewn dynion crefydd- 
ol, hyd heddyw, i gynfigennu, ar amrywiol 
achlyſuron, wrth eu gilydd: {a hyn a wyr 
dynion duwiol] ac y mae cynfigen yn beth ni- 
weidiol iawn i ddyn ei -hunan, ac i eraill hefyd: 
gwnaeth cynfigen flinder mawr i Joſeph; ac iC 
frodyr cynfigennus ef, wedi hynny: a'r peth 
mwyaf rhagorol yn erbyn cynfigen yw goſod 
cariad ar waith. Gan hynny frodyr, parhaed 
brawdgarwch rhag i gyntigen, yr hon ſydd ni - 
weldiol, i gael Ile. 
3. Mae cariad brawdol yn fuddiol yn erbyn 
i ddynion ymchwyddo, ac edrych arnynt eu 
hunain yn uwch na'r lleill o'u brodyr. Cariad 
nid yw yn ymchwyddo. Peth niweidiol iawn 
ymyſg proffeſwyr, yw balchder, a bod rhai yn 
1 ynddynt eu hunain, ac yn eu go- 
ygu eu hunain uwchlaw'r lleill o'u brodyr; 
hynny a'u tuedda i ddiyſtyru eu brodyr ; ac he- 
fyd a duedda eu brodyr i farnu'n galed am da- 
nynt hwy; ac i flino ar eu cyfeillach, &c, 
F .. Ond y mae cariad yn dyigu dynion 1 dybied 
eraill yn well na hwynt eu hunain; ac y mae! 
dyn ſy'n edrych yn ſerchog ar ei frawd, yn 
edrych yn barchus hefyd arno ef, ac nid yn 
ymchwyddo yn ei erbyn ef; gan hynny gwii- 
gwn gariad, | 
4. Mae cariad brawdol ar waith yn beth rha- 
- gorol tu ag at droi heibio achohon neu achlyt- 
uron tramgwyddiadau neu rwyſtrau: canys lie 
ni byddo cariad, fe fyddir yn barottach i ofod 
rhwyſtr nac i'w droi et heibio. Medd Paul, 
Os o achos bwyd y triſteir dy frawd, nid wyt ti 
mwyach yn redio yn 61 cariad. A'r triſtwch y 
mae'r Apoſtol yn ei feddw] yma, yw triſtwch 
trwy dramgwydd neu rwyſtr; am hynny, medd 
yr Apoſtol ar y cyffelyb achlyſur, Os yw bwyd 
yn rhzwy/tro fy mrawd, ni trovttaf fi gig byth rhag 
| i mi 


— . amm =cz Dee 2 


am 8 8 — — — meien mung 7 W mms a W 


ö 


( 51 1 

i mi rwy/tro fy mrad. Ond cariad nid y yn 

ceiſfio'r eiddo ei hun; eithr wrth ymarferyd car- 
iad, y mae'r Criſtion yn yſtyried ya fanwl, beth 
ſydd dda a pheth ſydd niweidiol 'w frawd ? 
ac felly yn barod i ymdrechu ſymmud ymaith 
bob tramgwydd oddi ar ffordd ei frawd; hyn- 
ny yw, mewn pethau canolig, ynddynt eu 
hunain ; y mae 'r digariad yn hytrach yn diyſ- 
tyru nag un parchu ei frawd ar y fath achlyſ- 
uron; ac ni phriſia p'un a dramgwyddo efe neu 
peidio, os bydd efe ei hun yn cael rhyw fod- 
lonrwydd meddwl yn y peth: ond y cariadus 
ſydd barod i droi heibio ryw bethau a'r ſydd 
mewn shyw eyſtyr yn fuddiol iddo, dan yr olwg 
du bod yn tramgwyddo ei frawd; fel Paul, 
ebe fe, Os yw cig yn rhwyſtro fy mrawd, ni 
fwyttaf gig byth rhag i mi rwyſtre fy mrawd : 
megis pe dywedaſai, gan y gallat fyw heb 
twytta eig, trwy twytta peth arall; ac er fod 
Jeig yn fwyd wrth fy modd i, ac er nad wyft 
yn gweled achos cyfreithlawn gan ty mrawd 1 
dramgwyddo wrthyt am fwytta cig; ond etto 
Igwell gennyfi fy mrawd na'r cig; a gwell gen- 

nyt foddio fy mrawd na boddio ty hun, yn 
Whyn. A da fyddai i bob un i yſtyried geiriau 
a thymmer Paul yn hyn; Gall bod rhyw eir- 
Iau, neu ymddygiadau, neu weithrediadau a'r 
na ffont niweidiol ynddynt eu hunain, ac etto 
a allant roddi tramgwydd i ddynion duwiol o 
pydwyhod dyner ; a'r cyfryw bethau a ddylyd 
eu gochelyd neu ymgadw oddiwrthynt. Pob 
peth ſydd gyfreithlon i mi, medd Paul, ond nid 
mw pob pet /i yn lleſau. Ond daliwch ſylw, nt 
ddylai un Criſtion droi heibio un o orchymyn- 
ion Duw, rhag tramgwyddo neb, neu o gariad 
ar neb; canys hynny a fyddai eſgeuluſo caru 
Duw, dan liw neu eſgus o garu dyn: dylem 
garu Criſt yn fwy nag un dyn; ac efe a ddy- 
wedodd 


1 52 ] 
wedodd wrthym, os cerwch fi cedwch fy ngor. 
chymynion. Etto dylem, ymhob peth, hyd 
at droſeddu gair Duw, ochelyd rhwyſtro neu 
dramgwyddo'n brodyr; ac ni wneir hyn heb 
fod cariad ar waith ; ond pan y b'o dyn a'i gar- 
iad ar waith, ete a yſtyria, cyn dywedyd neu 
wneuthur peth; pa un a gymmer ei frawd dram- 

ydd oddi rt ho neu peidio? 

5. Mae cariad brawdol ar waith yn fuddio 
ac yn fanteiſiol ian tu ag at adeiladaeth dduy: 
io], a hynny mewn amryw yſtyriaethau, 1 Cor, 
viii. 1. Cariad fydd yn adeiladu. Y mae cariad 
yn beth adeiladol i'r enaid ei hun ; ac hefyd yn 
fuddiol i'r brawd y mae efe yn ei garu, gane 
fod ef, trwy gariad yn barod i wneud pob cym- 
mwynas iddo, a'r 2 fyddo ar ei law ef; 2 
felly trwy gariad yn gwas'naethu eu gilydd 
Mae dy gariad di, enaid duwiol, at dy fraud, 
yn enwedig yn ei ffrwythau, yn ynnill ac yn 
adeiladu ei gariad ef attat ti; ac yn adeilad 
aeth annogaethol iddo i garu a moliannu Duw: 
fel y mae'c Apoſtol yn dywedyd, am haelionit 
ffrwythau cariad; Y mae gweinidogaeth y ſuydl 
hon nid yn unig yn cyflawnu difhgien y ſai, 
ond hefyd yn ymhelaethu trwy ami roddi diolhi 
Dqduw. 

Hefyd, y mae cariad brawdol, mewn Ell 
Iwys, yn adeiladol iawn i'r holl we of 1 
nid oes un peth yn iawn adeiladol yn un Eglwy: 
os bydd cariad brawdol yn eifiau : gan hyniy, 
medd yr Apoſtol, wrth yr Eglwys, Am ben hy 
oll pwiſoruc gariad, yr hwn yw rhwwymyn pen 
Feithrydd. mae cariad at Dduw yn cyt 
mell y Criſt'nogion i garu eu gilydd ; alle) 
mae cariad gwreſog at Dduw, mewn Eglwy 
y mae cariad gan aelodau'r Eglwys honno! 
eu gilydd ; ac y mae eu cariad hwy at eu gf 
ydd yn ddefnyddiol i wreſogi eu cariad 2 : 

un 


2 
4 


1 531 | 
Dduw; ac i fod yn ddiolchgar iddo am ei ras, 
yr hyn a Wnaeth y berthynas frawdol rhyng- 
ddynt, 2'r cariad brawdol ynddynt at eu gilydd: 
gan goſio eu bod hwy gynt, fel y dywed Paul, 

Lyn caſau eu gilydd, Mae cariad brawdal yn 
cymmell yr Eglwys i ddyfod ynghyd at eu gil- 
ydd, ac ymhoffi ynghyfeillach eu gilydd; ie, 
i ymhyfrydu yn eu gilydd yn y cyd-arferiad o 
ordeinhadau Duw; yn peri iddynt ofidio, mewn 
meſur, ar ddiwedd yr addoliad eglwyſig, eu bod 
hyy etto i ymadel a'u gilydd ; ac y mae hyn- 

ny yn achlyſur iddynt- i gofio am eu gilydd 

pan y byddont yn abſennol oddi wrth ei pilydd, 
ac i weddio dros eu gilydd; gan hiraethu cael 
gweled a chael cyfeillach eu gilydd drachefa. 
le, ymhellach, y mae hyn peri iddynt yn 
fynych i feddwl am y nefoedd, le y byddant, 

oll, byth gyd Xu gilydd, heb achos nac ofn 
ymadel mwyach ! Mae cariad hefyd yn cym- 

mell dynion, pan y b'ont ynghyd, 1 wneuthur 

un rhyw ddaioni 1'w gilydd ag a allont, yn ol 

eu ſefyllfa er adeiladaeth dduwiol ymhethau 

Duw, trwy gyfarwyddo eu gilydd ; canys lle 
ni b'o, a phan ni b'o cariad brawdol ar waith, 

ni bydd fawr o hynny : ond pan y byddo cariad 

gwreſog ar waith, bydd nid yn unig yn hyfrydwch 

Egan y faint gyfeillach eu gilydd, eithr hefyd 

hwy a fyddant barod, barod iawn yn ol eu 

cyrhaeddiad, i gyfrannu rhyw ddawn yſprydol 

Ir naill y llall, fel y mae Paul yn dywedyd, 

di ſerch at y Rhufeiniaid, Yr wyfi yn hiraet hu 

am eich gweled, fel y gallwyf gyfrannu i chwi 

v ddawn yſprydol, fel y'ch cadarnhier, Ac y 

mae rhyw gymhwyfiad, nid yn unig gan wei- 

nidogion, ond hefyd gan aelodau neu Griſt'nog- 
on cyffredin i hyn; a phan y mae cariad yn - 

cael ei berffaith waith, y- maent yn barod i 

wneuthur felly, trwy yabol ac a * 

thau 


* 
1 
nf 


[ 54 ] 
| bethau buddiol, gwir fuddiot wrth eu gilyd(, 
megis adrodd rhyw beth o'u cyflyrau a'u pro 
Radau wrth eu gilydd; cyfarwyddo Cynghori 
AC annog eu gilydd, yn yr hyn ſy dda, ac ſe. 
17 yn adeiladu eu gilydd yn yr hyn ſydd dd 
2 buddiol i'r naill y all, ac er moliant i Dduy; 
hefyd ymddiddan am y igrythurau, a'r pethay 
.rhagorol a buddiol a gynhwyſir ynddynt, j 
wneuthur dyn Duw yn berffaith ; ymddidda 
am ddrwg pechod, twyll y galon, cyfrwyſtn 
ac aml ddichellion Satan; a thrwy hyn my 
adeiladu eu gilydd yn erbyn y drwg ; a lle bj. 
ddo cariad, fe fydd yno barodrwydd 1 ymdd: 
ddan am gariad Duw, cariad anfeidrol Duy; 
am yr unig a'r gwerthfawr Gyfryngwr ; megi 
am ei gyflawn gymmwyſiadau i'r ſwydd, ame 
ddioddefiadau chwerwon gofidus ac anghyd- 
mariaethol; am ei farwolaeth boenus, am d 
Adgyfodiad a't dderchafiad gogoneddus, am t 
einolaeth Ilwyddiannus, a'i ail- ddy fodiad cyl 
urus ef, iddynt hwy : hefyd am weithrediada 
'r Yiſpryd Glan ynddynt; ac am ofal Duw an 
danynt yn eu hamryw brofedigaethau ; ac n 
y waredigaeth fawr, yr hon y maent yn « 
diſgwyl, ſet y dydd rhagorol, yn yr hwny 
derfydd eu holl ene. eu holl dd: 
ffyg, a'u holl flinder a'u galar hwy ; ac y cant 
fod gyda Chriſt; ie, yn waſtadol gyd a'r Ar 
glwydd, ac hefyd yn gyffelyb iddo ! 
 Ymddiddan, mewn Serchiadau ſanctaid 
gwreſog am y pethau hyn ſydd yn adeiladol ia 
1 eneidiau r ſaint, ie'r ſaint, er eu diddyſm 
oddi wrth y byd darfodadwy hwn, a'u gwneut 
yn awyddus at holl ddyledſwyddau crefydd 
ac yn fywiol, yn wir fywiol yngwaith Dun, 
a'r lle y mae cariad brawdol yn cael ei berffait 
waith y mae yn cymmell y ſaint i fod yn br 
rod, gyda hyfrydweh, i ymddiddan am y pe- 


that 


n—_ vac oo. cu a oT a a Deo 1 OO TIES ER 1 


1531 

thau hyn; ond lle nid yw, nid oes fawr neu 
ddim byfrydwch yn, nac ymarferiad o'r fath 
ymddiddanion ; canys er bod dynion yn gyf- 
ranogion o holl freintiau allanol crefydd, etto 
os byddant yn oerllyd yn eu ſerchiadau tu ag at 
eu gilydd, odid fyth eu clywed hwy yn ymddi- 
ddan au gilydd am bethau mwyaf ſylweddol 
crefydd : ond y mae Eglwys gariadus iw gil- 
ydd, trwy gariad, yn waſanaethgar i' gilydd 
er adeiladaeth dduwiol. Gan hynny, os ewy- 
lyſia neb fod yn adeiladol yn yr Eglwys, gwiſ- 
ged gariad, yn barhaus. 

6. Mae cariad brawdol, gwreſog, parhaus, 
yn fuddiol i guddio liaws o bechodau : am hyn- 
ny y mae'r Apoſtol yn dywedyd, O flaen pob 
peth bydded gennych gariad helaeth [cariad givreſog 
parhdus, yn ol un cyfieithiad] tu ag at eich gil- 
ydd ; canys cariad a guddia liaws o bechodau. 
Nid yw yn meddwl, bod yr hwn ſy'n caru, 
yn cuddio el bechodau ei hun, (canys yr hwn 
a wnel hynny ni lwydda,) ond yn cuddio pe- 
chodau ei frawd yr hwn y mae efe yn ei garu; 
ac nid cuddio pechodau ei frawd, mewn trefn 
I'w frawd i fyw mewn pechod heb wybod i 
eraill, ond (1) y mae'r Criſtion, trwy gariad, 
gwir gariad brawdol, yn rhagflaenu Ilawer o 
lid a chynfigen, a'u canlyniadau pechadurus ; 
ac felly'n cuddio, rhag dyfod i'r golwg, lawer 
o bechodau a'r a dorrent allan yn amlwg, oni 
d'ai cariad; fel y mae prawf rhy amlwg o 
hynny lle y mae anghariad. (2) Mae'r dyn 
ſy'n caru yn cuddio llawer o bechodau a wneir 
Jn ei erbyn ef, trwy eu celu a' u maddeu hwy, 
ac nid eu cyhoeddi a cheiſio eu goſod i ym- 
ddangos yn fwy nag y maent. (3) Mae dyn 
trwy gariad brawdol, weithiau, yn ddefnyddiol 
i guddio pechodau oddi wrth gyfiawnder gofyn- 
nol Duw, hynny yw mewn ffordd offerynnol, 

2 pan 


* 3 2 
P 1 Oy — 
— — — — 


>. — — 

Py q 

> —— - 
— 


—— — — 


— — — — a 
———— IE 4-5 
- — . * 8 o 
— 3 1 
— 
ä—D—ä— . — 9 — 


— — — — — 
22 2 422 — — — 
— -—2 oy - 


o 
Gr — u 


— 8 „„ 


— —— — 


— — . — — 2 1 
= ® — - 22 * 3 
* 9 | 
a 1 * as 4 
= Aug 7 « © 8 > - 
- — - : 
— a nee —— 
x 


— 
„ 
- — — — 
— — s. % *- 


ww y mae yno 


CO 
een 1 9 2 
= = . 7 - 
= 
„ 
nern 4 y *. 
—_— — hes. „ 
* — 
Ares ——_—_——_ ew ett a2 eee 
, 


[ 56 J 
y mae efe, o gariad, yn ymdrechu ac yi 
ll , dan fendith Duw, i dro brawd o = 
feiliorni ei ffordd, Jaco v. 20. 


7. Mae cariad brawdol yn fuddiol ac Jn 


fanteiſiol, fel y mae 'n gwneuthur Criſt'nogion 
yn barod, ac yn rhwydd, i fod yn waſanaeth- 
gar rw gilydd trwy gyd - deimlo a'u gilydd 
dan orthrymderau, ac i ddwyn beichiau ey 
gilydd. Medd Paul, Trwy gariad gwaſanacth- 
welt eich gilydd. Ac nid oes fawr barodrwydd 
mewn dynion i wneuthur gwaſanaeth i'w gil. 
ydd oni byddant yn caru eu gilydd ; ond pan 


y maent yn caru eu gilydd, y maent yn bard, 


yn barod iawn i walanaethu eu gilydd; ac 
mae n hy frydwch ganddynt gael cyfleuſtra i 
wneuthur un cymmwynas i'r naill y llall, ac 
felly yn barod i ddwyn beichiau eu gilydd; 
yn ol cyngor yr Apoſtol, yn Gal. iv. 2. Dyg- 
web feichiau ch gilydd, ac felly cylawmuwck g- 
raith Criſt. Hynny yw, cyflawnwch orchy- 
myn newydd Criſt, ſef caru 'ch gilydd. A lle 
y mae parodrwydd i ddwyn beickizu eu gllydd, 
gyd-deimlad o'r baich a'r blinder; 
ac felly parodrwydd i wylo gyd d'r rhai ſy'n wy, 
&c, ond nid heb gariad brawdol y bydd hyn, 
a lle y mae gwir gariad brawdol 4 mae byn, 
canys cariad a gymmell i hyn ; gan hynny budd- 
iol 1awn yw cariad. 

8. Mae cariad brawdol yn fuddiol mewn Eg- 
Iwys, fel y mae 'n rhoddi mawr foddlonrwydd 
a chalondid i'r Gweinidog neu'r Gweinidogion 
a ffo 'n llafurio yn yr Eglwys; ac y mae n 
cynhyrfu'r Gweinidogion 1 fod yn ddiolchgat 
i Dduw ar eu rhan ac i weddio yn fwy calon- 
nog droſtynt: fel y mae'r Apoſtol yn dywe- 
dyd worth yr Ephefiaid, wedi clywed am y car. 
iad oedd ganddynt tu ag at yr holl ſaint, Nid 
wyf yn peidio a diolch dreſoch gan wneuthur cffa 

ani 


„ Senn a6. r “ ˙m  o . oa Moo £ a ⏑ũ d ]. 


1 — 1 1 4 wgre 


571 
am danoch yn fy ngweddiau. — i. 15, 16. 
Ac y mae anghariad rhwng aelodau'r Eglwys 
yn un o'r pethau mwyaf a'r ſydd yn gwan- 

lonni ei Gweinidog hi; O pa galon a all 
od mewn Gweinidog, Gweinidog ffyddlon a'r 
a fyddo ag achos eneidiau dynion yn agos at 
ei galon, pan y byddo efe yn gweled y bobl 
ſydd dan ei ofal ef, yn ſych ac yn ddiſerch at 
eu gilydd, ac ar bob achlyſur, yn agos, yn ba- 
rod i gnoi a thraflyngcu eu gilydd ! bydd hyn 
yn hytrach yn ei ddigalonni ef, ac yn peri iddo 
tynych riddfan yn ei yſpryd o'u plegid; gan 
alaru wrth feddwl am danynt; yn lle llawen- 
hau a dywedyd fel Paul, Chwi yw fy llawen- 
ydd a'm coron! ie, myfi a wn am rai dynion 
ag y bu eu hanghariad a'u hymryſonau yn off- 
erynnol, megis, i wthio ymaith eu Gweini- 
dogion oddi wrthynt, ac felly cael eu gadel yn 
ddiffygiol dros amſer o freintiau 'r Efengyl ; 
20 vſeatfydd pan y cawſant gyflawnu eu diffyg, 
mai nid mor gyflawn ag o'r blaen: Gwn am 
eraill a gawſant lawer o ofid dros y rhan fwyaf 
ou bywyd, ac a aethant i'r bedd dan feſur o'r 
gofid hynny ! Ond y mae bod eglwys yn _wreſ- 
og mewn cariad diragrith tu ag at y naill y 
lall, yn galondid mawr ir Gwelnidog i gyf- 
lawnu ei ddyledſwyddau tu ag attynt hwy, 
yngweinidogaeth y gair ac ordeinhadau'r Efeng- 
yl; a dyſgyblaeth, Sc. ac hefyd i ddwyn eu 
hachos hwy ger bron Duw yn et weddiau dirgel 
a chyhoeddus. Gan hynny buddiol iawn y. 
cariad brawdol : ac O frodyr a chwiorydd, ar- 
terwch ef yn barhaus, er cefnogi ch gweini- 
dogion yn eu ſwydd; a hynny fydd er mwy 
o fudd ac adeiladaeth dduwiol i chwi, canys 
difudd i chwi yw eu gwangalonni hwy. 

9. Mae cariad brawdol yn ddiau yn fuddiol 
ac yn ſanteiſiol iawn, fel y mae efe yn rhwy=- 
3 myn 


4 ˙ —————— — ů — 


L 358 ] 
myn perffeithrwydd, Col. iii. 14. Gwiſer 
gariad, yr nun yw rhwymyn perffei e 
J mae cariad brawdol yn tath o rwymiad x 
yiprydoedd: y ſaint i ymgynnill at eu gilydd, 
ac i arfer pob dy ledſwydd tu ag at eu gilydd, 
a thu ag at Dduw gyd a' u gilydd, a hynny o 
galon AAP ac y mae cariad yn goſod 
math o berffeithrwydd ar yr hol! wil a hyn: 
canys fel y mae cyflawniad dyledſwyddau, at 
' Dduw neu at ddyn, heb gariad yn cymmell at 
Kyany, yn amberffaith iawn, ie, nid ydynt 
dim, mewn gwirionedd, [heb gariad nid wy 
A ddim, medd Paul} felly o'r tu arall, y mie 
cariad yn perffeithio'r ewbl, mewn yſtyr, neu 
'n addurno, 'in coroni, ac yn gwerthfawrogi' 
cwbl: ac felly mae n tath o rwymyn, yn, : 
thrwy'r hwn y eyſſylltir y ſaint ynghyd wrth 
eu gilydd, ac i bob parodrwydd i fod yn waſ 
naethgar i'w gilydd; ie, y mae y cariad hwn 
fel hoel Rr eyſſylltiad; ac y mae par- 
Rad o'r hoel hon yn ei lle yn angenrheidiol tu 
ag at barbad o'r cyſſylltiad hwn, a'r parod- 
wydd gwaſanaethgar: oblegid pan y llaeſo' 
cariad brawdol fe laeſu dynion oddiwrth eu 
ilydd; yn debyg i dy wedi ei ddad-hoelio, ac 
Pally yn anhebyg 1 hir-ſefyll; gan fod yr hyn 
oedd yn ei rwymo ef ynghyd wedi darfod 
neu ei gymmeryd ymaith : felly'r Eglwys, y! 
hen a fyddo & chariad brawdol yn myned laila 
ynddi, ſydd debyg i fyrthio, a myned yn ddi- 
ddefnydd iddynt eu hunain ac i achos Duv; 
gan hynny, frodyr, frodyr anwyl, gwiſgwch ) 
rhwymyn rhagorol hwn, yr hwn ſydd mo! 
fuddiol i'ch rhwymo chwi 'nghyd, er eich lies 
eich hunain a chlod i Dduw. 

10. Mae cariad brawdol yn fuddiol fel) 
mae'n gyflawnder . neu'r gorchymy" 
newydd a roddodd riſt, Rhuf. xili. 10. 4" 
nm cyflawnder y gyfraith yw cariad; ar hi" 


L 59 ] 

n cars arall a gyflawnodd y gyfraith, Ac y 
mae cyflawnu 'r gytraith, tel y mae yn llaw 
Criſt, yn fuddiol iawn yn ddiau; a'r hwn nid 
yw yn caru el frawd a gytlawn dorrodd y gyt- 
faith. YRtyriwch nid oes i ni feddwl, wrth 
eyflawnu'r gytraith, yma, ei chyflawnu hi er 
cyfiawnhad trwyddi, ger bron Duw ; canys am- 
hoffibl yw. i un pechadur ei chyflawnu hi, 2 
chael budd a gorfoledd trwyddi hi ger brow 
Duw, yn yr yityr hynny ; eithr ei chyflawnu 
hi, fel rheol bywyd, yn llaw Criſt; a thrwy 
gariad y mae hi yn cael ei chyflawnu fel y cyt 
ryw; canys yr hwn a wnel gymmwynas YW 
frawd, heb o gariad, nid yw efe ddim yn cyf- 
lawnu'r gyfraith ; canys y mae'r gyfraith ſy'n 
gorchymmyn, yn cyrraedd y ſerch, gan ofyn y 
eymmwynas gan y dyn i'w frawd o gariad arno, 
fel perthynas agos iddo yn yr Arglwydd; a'r 
dyn ſy'n gwir garu, y mae'n eyflawnu'r gyf- 
raith, yn ei gymmwynas, yn yr yſtyr hyn; ie, 
y mae ei gariad ef yn cyrhaeddyd ymhellach 
nau weithred ef, ac felly ei ewyllys ef yn fyn- 
ych tu bwnt i'w allu ef: ac y mae cariad yn 
cyflawnu'r gytraith yn barhaus, pan y mae car- 
iad brawdol yn parhau, pryd na byddo cyf- 
leuſtra i'w chyflawnu hi yn weithredol. Gan 
hynny buddiol yw cariad. 

11. Mae cariad brawdol yn fuddiol ac yn 
fanteifiol iawn fel y mae efe ynddo ei hun, ac 
yn enwedig yn yr arferiad ffrwythlon parhbaus 
o hono, * nod neu'n arwydd i'r dyn ſy'n caru, 
o'i fod ef yn blentyn i Dduw, ac wedi ei ſym- 
mud o farwolaeth i fywyd. 1 Ioan iii. 14. a'r 
iv. 7. ar v. 1. Tybygwn nad oes un dyn duw- 
tl yn ammeu buddioldeb un peth a'r ſydd yn 
rhoddi un gradd o amlygiad iddo, o'i fod ef yn 
blentyn i Dduw : canys buddiol iawn i'r Criſt- 
ion yw pob nod neu arwydd a allo eſe ei gael 
Ol 


| 1 60 ] 
o'i fod ef yn feddiannol o fraint mor fawr! Ae 
yn wir, gofid mawr llawer o wir blant Duy, 
y eu bod mor anhyſpus o'u perthynas à Duy: 
a hytryd iawn ganddynt gael rhai nodau, wih 
ba rai y gallir barnu fod dyn wedi ei ail-eni: ac 
os gallant gael y cyfryw nodau arnynt eu hun- 
ain, O mor fuddiol a hyfryd ganddynt y hyn- 
ny! Hynny ſydd hefyd yn fuddiol iddynt, i 
wneud eu heneidiau, yn fwy.gyſurus a llawen; 
ac yn fuddiol i'w cymmell i fod yn llawer m 
parod ac ewyllyſgar i foliannu Duw fel eu Tal 
Sc. Er ar yr un pryd, yr wyf yn cyfaddef, 
mai Cariad Duw attom, a'r hyn a wnaeth Criſt 
droſom, yw ſilfaenol achos ein cyſur a'n llaw- 
enydd ni; ond er hynny, y mae gweithrediad- 
au Duw ynom ni yn achos o gyſur i ni; ac ni 
- 6 neb yn wir gyſurus heb weithrediadau 
ſpryd Duw ynddo : ac er i Dduw'n caru, ac 
i Griſt ddioddef droſom, ac i's Yſpryd Glan 
weithio cyfnewidiad ſanctaidd ynom, meddaf, 
er hynny ni allwn ni ddim cael y cyſur o hyn- 
Bu ny, er diddanwch boddlongar i'n meddyliau, 
Ss +. pag nag y gallom farnu fod V yn 
as Ac y mae yn eglur, wrth dyſtiolaeth 
Joan, fod nodau ac arwyddion, wrth ba raiy 
gallir barnu, 1e, y gallir gwybod fod hynny'n 
bod; a dyma un o honynt, ſef caru'r brodyr; 
fel y mae'n eglur, trwy'r 'Sgrythurau a nodwyd 
uchod : ac hefyd y mae'r Apoſtol yn dywedyd 
wrth y Criſt'nogion, y rhai y mae'n eu galw'n 
blant bychain, am iddynt garu mewn gweith- 
red a gwirionedd, ac yna, medd efe, Mril hyn 
y gwyddom ein bod or gwirionedd, ac y ſicrliaun 
ein calonnau ger ei fron ef, 1 Joan iii. 19. 
Hyn 1ydd yn. dangos mai nod ficr, ie, er ſicr- 
wydd rr enaid ger bron Duw, cariad braw- 
dol; os bydd efe mewn gweithred a gwirion- 
edd: gan hynny buddiol ian i'w berchen * 
Cal 


„ 
cariad brawdol. Ac o'r tu arall, mae bod un 
heb gariad at bobl Dduw, fel y cyfryw, ya 
nod eglur na anwyd mo hono ef o Dduw. 

12. Mae cariad brawdol, yn ei ffrwyth, yn 
fuddiol iawn i'r ſaint tlodion, i ba rat y mae'r 
faint haelionus, o gariad, yn cyfrannu yn ol y 
diffyg a fyddo arnynt : llawer Criſtion tlawd a 

afas lawer, ac fe allai'r cwbl dros amſer, o fudd- 
bwyd a dillad, Sc. trwy gariad brawdol: gan 
hynny, y mae cariad yn fuddiol, nid yn unig 
i ti, enaid haelionus, dy hun; ond hefyd i fro- 
dyr tlodion Criſt: a phan yr ymddangoſo efe 
yr ail waith, tithau a gai wobr fuddiol ganddo, 
yn ol dy gymmwynaſau cariadus rr cyfryw, 
Mat. xxv. 34, &c. ac ni chyll neb ei wobr, o 
frwyth ei gariad at bobl Dduw ; ie, pe byddai 
n annalluog i wneud dim gwell cymmwynas, 
ma rhoddi ffioled o ddwfr oer i ddyigybl i Griſt, 
te ddywedodd Criſt na chyll yr hwn a wnelo 
ynny ddim o'i wobr. 

13. Mae cariad brawdol, yn yr arferiad di- 
ragrith, diwyd, a pharkaus o hone yn fuddiol 
fel y mae 'n anrhydeddu Duw, mewn amryw 
yſtyriaethau: canys y mae pob peth a'r y ſydd 
ya cymhwyſo dynion i anrhydeddu, neu trwy'r 
hyn yr anrhydeddont Dduw, yn fuddiol i ddyn- 
Won: a bod cariad brawdol felly ſydd eglur, 
oddi wrth fod yr Apoſtol yn dywedyd am 
firwythau cariad brawdol, Ei fod ef er gocon- 
zant i'r Arghvydd ei hun; ac hefyd ei fod yn 
achlyſur am roddi diolch i Dduw. Mae bod 
teulu Duw yn gariadus à'u gilydd, yn anrhy- 
deddu Duw fel Pen-teulu; mae Eglwys gar- 
iadus yn ddefnyddiol i gynnorthwyo, i anncg, 
ac i gefnogi eu gilydd i bob rhan o ddyled- 
ſwyddau crefyddol tu ag at Dduw, a'u dyled- 
ſwyddau tu ag at y naill y llall, yr hyn ſy'n 
anrhydedd i Dduw : y maent hefyd, trwy garu 


El? 


| — 

eu gilydd, yn anrbydeddu Criſt, fel dyſgawduyy, 
yr hwn a orchymynodd iddynt garu eu gilydd; 
a'r hwn ſy'n anrhydeddu'r Mab ſy'n anrhyde. 
ddu'r Tad hefyd : ond y mae'r rhai digariad, 
trwy eu hanghariad, yn gwadu Criſt yn athray 
iddynt; ac felly yn dianrhydeddu'r Tad 27 
Mab : ac y mae'r rhai ſy wedi bod, dros am. 
ſer, yn ymddangos yn gariadus 1'r brodyr, ond 
yn eſgeuluſo parhau'n gariadus, meddaf, y mae 
r cytryw yn ymddangos yn wrthgilwyr odd 
wrth ddyigyblaeth Criſt. — Gan hynny y mx 
rhad brawdgarwch yn wir fuddiol; a'i fudd. 

_ 1oldeb a ddylai'n hannog i barhau'n gariadus. 


v 


8 as So i «a. — 1 nn 1 1 


V. Yr wyf yma i gynnig amlygu rhai ct 
amryw bethau ſydd - rhwyſtrau niweidiol | 
gariad brawdol; y rhai y dylai pob brawda 
chwaer grefyddol fod yn ofalus 1'w gochelyd 

hwy. Ac ſelly, yn 
1. Mae Satan yn rhwyſtr niweidiol i garia 
brawdol; a hyn ſydd eglur with yſtyried bot 
yr Apoſtol yn cynghori 'r Cerinthiaid i gadam- 
au eu cariad tu ag at y brawd ſyrthiedig edi- 
feiriol, fel na ſiommyd e gan Satan, 2 Cor, 
ii. 8, 11. ac hefyd, trwy Satan yr oedd cyfeill- 
ion Fob wedi myned mor anghariadus tu 2g 
atto ef; fel y mae'n eglur wrth yſtyried dech- 
reuad hanes ei brofedigaethau ef, a'r achlyſuro 
honynt. Ac y mae Satan, o hyd, yn parhaul 
ymdrechu i rwyſtro'r ſaint i garu eu gilydd; 
oblegid y mae efe yn gwybod fod cariad braw- 
dol yn fuddiol jawn i grefydd, ac felly er Ilwy- 
cdiant i achos Duw a daioni dynion ; ac yl 
ddiniſtriol i deyrnas y tywyllwch : gan hynny 
y mae efe yn ymroi 1 arfer ei allu ai gyfrwyl- 
tra dichellgar, tu ag at weithio anghariad rhwng 
brodyr: ac, medd yr Apoſtol, Nid ydym hi 
wphed ei ddiclielliun F. Gan hynny Roy 
gwrin 


G ” 
+ 
1 
1 
1 
2 
i 
& 
17 
1 
1 


1 
k 
* 
1 
1 
* 
0 ö 
1 
4 


. 
4 
= 


— — * 
— — — —ͤ— 
# 
- 2 *r nw 
— —— — 
= _ 
— 


1 63 ] 

wrthwynebwch Ddiafol, yn hyn, trwy garu 
'ch gilydd yn barhaus, ac efe a ffy oddi wrth- 
ych. 

F 2. Mae ymarfer a phechod, yn enwedig aml- 
had pechod ac anwiredd, = rhwyſtr mawr i 
gariad brawdol, ac yn achos iddo ef i oeri, 
Mat xxiv. 12. Ac o herwydd yr amlhd_ anwi- 
redd, fe a vera cariad llawer. Pan y byddo pe- 
chod yn cael lle yn ſerch dyn, y mae gwreſ- 
ogrwydd ei ſerch ef yn lleihau tu ag at Dduw, 
ac yn ganlynol tu ag at bobl Dduw; canys 
pan y mae dynion yn cyflawnu pechodau neu'n 
ymollwng i lygredigaethau, yn eu harferion, 
y mae eu meddyliau a'u ſerchiadau yn myned 
ar ol eu llygredigaethau; ac yna nid oes gan- 
ddynt gymmaint o ſerch at ddynion ſanctaidd: 
ac hefyd y mae dynion duwiol wrth edrych 
ar amlhad llithriadau pechadurus dynion, yn 
dueddol i oeri yn eu ſerch tu ag attynt, gan 
eu bod yn cael gofid oddi wrthynt; ac yn 
pryderu oblegid eu hamlwg lithriadau, yn en- 


wedig os byddant yn amlhau, eu bod hwy . - 


heb gael dryllio eu calonnau oblegid eu pecho- 
dau; ac yna yn dyfod i ammeu pa un a ydynt 
yn frodyr, yn wir frodyr yn yr Arglwydd? 
A'r fath deci ſy'n achlyſur iddynt, yn 
tynych, i oeri yn eu ſerchiadau tu ag attynt. 
Bynnag pa beth a fyddo'r anwiredd a fydd o'n 
amlhau, y mae efe yn tueddu i oeri cariad 
brawdol, ryw ffordd neu gilydd ; oblegid nid oes 
un math o bechod yn amlhau heb ei fod ef yn 
yanill rhyw beth yn fwy yn y ſerchiadau; a phan 
yr ynnillo pechod y ſerch, fe laeſa'r ſerch oddi 
wrth ſancteiddrwydd, 2 dynion ſanctaidd: ca- 
nys pan y caffo pechod le yn y ſerch fe fydd y 
meddwl a'r my ſyrdod yn myned ar ol pec hod 
In lle ar ol Duw a'i bobl; ac yna ni ofala 'r 
dyn am garu ei frawd, a pheidio a 1 

9 


* 


[64] | 
ddo ei frawd: pan y cafas chwant ynfyd þ 
ynghalon Dafydd, ni ofalodd rhag pechu yy 
erbyn ei frawd Urias; (nac yn erbyn Duy;) 
ie, Dafydd a oerodd o'r diwedd gymmaint tu 
ag atto ef, fel ag y dartu iddo orchymyn idd, 
ei ladd. Ac fel mae rhyw beth o bechad, 
(gyda Diatol) ryw ffordd neu gilydd, megi 
gwneuthur yr hyn ſydd waharddedig, eſgeuluf 
dyledſwyddau, annrhefn cyflawniad dyledſwy. 
ddau, cam-ymddygiadau, geiriau anyſtyriol x 
anamſerol, Sc. yw y pethau ſy'n tueddu i 
Twyſtro cariad brawdol ; mi gaf yma ddal ſyly 
neillduol ar rai o'r pethau a'r ymddygiada 
pechadurus hynny ſydd yn fwyaf yn erb 
cariad; gan eu doſparthu hwy i *chydig 6 
Bennau bychain, er mwyn y gwan ei ddeal) 
fel y canlyn; | 
1. Mae drug neu'r pechod o falais a chyn- 
figen, yn enwedig yr amlhad o hynny, m 
ac hos mawr 1 gariad brawdol oeri; ac felly n 
rhwyſtr niweidiol iddo. Hyn ſydd eglur i's 
weled ym mrodyr Foſeph, (ac amryw eraill he 
fyd,) canys dywedir mai o gynfigen y gwerth- 
aſant hwy ef. Act. vii. 6. Ac y mae Paul, 
wedi annog y Galatiaid at gariad brawdol, yi 
eu cyngbort yn ddifrifol, i beidio a chynfigenm 
wrth eu gilydd; gan fod cynfigen yn rhwyſi 
1 gariad. Gal. v. 26. Acy mae Jaco n dy- 
wedyd, Canys ile y mae cynfigen ac ymryſon, in 
y ma eterſyſg {annrhrefn neu gymmyſgedd] a phi 
13 ddrwg. A phedaliem ni ſylw ar t 
Hanes ſgrythyrol, am gynfigen a malais, a dyn. 
ion cynfigennus a malaiſus, ni a gaem welel 
mor union-gyrch y mae hynny yn taro yt 
erbyn cariad; fel y mae wedi bod yn achlyſu 
o'r caſineb mwyaf, ae i ladd hefyd : ac ni ell 
diſgwyl i ddynion garu dynion duwiol tra] 
b'ont yn cadw cynfigen tu ag attynt j 820 
/ yon) 


a. wr mw R cQqQÞQ£<v.@ Hoa 


1 65 I 
hynny gad ymaith gynfigen. Ac y mae'r Ar- 
glwydd yn addo y daw amſer, pryd na chynfi- 
genna Ephraim wrth Fuda, na Sada wrth Eph- 
raim mwyach; a phan y del hynny, fe fydd 
cariad brawdol yn wreſog, O yn wreſog iawn! 
2. Mae'r pechod o gybydd-dod, neu gariad 
anghymhedrol at y byd preſennol, yn rhbyyſtr 
i gariad brawdol ; ac yn achlyſur iddo i Seri: 
mae'r Apoſtol yn dywedyd, mai gwreiddyn pob 
drwg yw ariangarwch; ac fe ddywedir mai car- 
iad at y byd preſennol oedd yr achos i Demas 
oeri cymmaint tu ag at Paul, fel o'r diwedd y 
gadawodd efe ef. A llawer, ar ol Demas, 2 
adawodd gyfeillach pobl Dduw, gan garu'r byd 
preſennol ; ac y mae'n eglur, hyd y dydd hedd- 
yw, fod caru'r byd yn achos o oerl a llaeſu 
mewn cariad brawdol; ac nid rhyfedd, canys 
mae cariad at y byd yn elyniaeth yn erbyn 
Des, a phan yr elo dynion 1 p_ rydu, yn 
enwedig i amlhau eu hyfrydwch yn un gradd, 
mewn pethau a'r ſydd yn elyniaeth yn erbyn 


Duw, ni elkr diſgwyl lai nag iddynt oeri yn - 


eu ſerch tu ag at Dduw, a thu ag at bobl Dduw. 
Daliwch ſylw, Nid yw Duw yn beio neb am 
fod yn feddiannol o bethau'r bywyd hwn, nac 
am ofalu'n gymhedrol am danynt; ac nid yw'r 
cyfryw ofal yn elyniaeth yn erbyn Duw ; eithr 
Jn hytrach yn rhan o'n dyledſwyddau ni tu ag 
at Dduw ; a'r hwn nid yw'n gofalu am ei fyw- 
oliaeth naturiol ei hun, a'i deulu, os yw o ber- 
chen teulu, fe a wadodd y ffydd, medd gair 
Duw: ac y mae gwaith, a gofal cymhedrol 
dynion yn achos y byd preſennol, yn ddef- 
nyddiol 1'r brawdoliaeth ; canys trwy weithio a 
ofalu felly, y mae gan ddynion, yn ol geiriau 
t Apoſtol, beth i roddi a'i gyfrannu i'r neb a 
tyddo mewn eiſiau: ond y —— bydol ang- 
hymhedrol, ſef y rhai bs rhoddi eu ſerch yn 


y byd 


| 66 ] 
| d, ac felly eu gofal pennaf am y yd; au 
Foadberbn pennaf ar ol y byd, a feilr yng- 
air Duw: ar cyfryw, yn gyffredin, ſydd gil. 
ion tu ag at achos Duw, a thu ag at bob] 
Dduw, mewn llawer yſtyr: ie, y rbai bydol 
hyn ſydd oerllyd i ddyfod ir gyfeillach frawdol 
a chrefyddol; ac yn oerllyd yn y gyteillach, 
pan y delont, a thra y maent yno; yn oerllyd 
wrth ymadel, yn oerllyd yn eu meddyliau am 
eu brodyr wedi ymadel, ac yn oerllyd wrth fedd. 
vol dyfod attynt drachefn, yn enwedig ar ddiwr- 
nod o'r wythnos, a 7 oblegid bod eu ſer- 
chiadau wedi cael eu hynnill yn ormod ar ol y 
byd preſennol. Gan hynny gocheled pawb gy- 
bydd-dod. | 
3. Mae hefyd y pechod o gyfeiliornad, neu 
feiliornadau yn amlhau, yn rhwyſtr mawri 
gariad brawdol, ac yn achos iddo 1 oeri : hyn 
1ydd eglur wrth yſtyried geiriau Paul wrth y 
alatiaid, y rhai un waith oeddent gymmaint 
eu cariad atto ef, ag y tynnaſent eu llygaid, pe 
buaſai boſſibl, ac a'y rhoeſent iddo ef; ond 
wedi iddynt fyned ar ol cy feiliornadau, ac yn- 
tau yn dywedyd y gwir, yn erbyn eu cyfeilior- 
nadau hwy, hwy a oeraſant yn eu cariad tu ay 
_ - Atto ef, gan roddi eu ſerch ar rai cyfeiliornus, 
fel ycafas yr Apoſtol achlyſur i ofyn iddynt, 
A acthym i yn elyn i chwi, wrth ddywedyd i chui 
gwir? Ac nid yn unig at Paul yr oerodd 
ſerch y Galatiaid, pan y daeth cyfeiliornadau i 
mewn i'w plith hwy, ond hefyd hwy a oeraſ- 
ant yn eu cariad at eu gilydd ; fel ag yr oedd 
Paul yn ymddangos, wrth igrifennu attynt, 
mewn meſur o bryder rhag iddynt gael eu di- 
fetha gan eu gilydd, wrth gnot a thraflynge 
eu 2 6 
rhyfedd mor gynted yr oera cariad mewi 
eglwys, pan y del rhyw gyfeiliornad i met 
1 , 


(67 ] 
iddi ! bynnag pa un a fyddo, a bod rhai yn 
chwennych golod ĩ fynu beth an' ſgrythurol neu 
oſod heibio beth 'ſgrythurol; fe fydd yn gy- 
ffredin yn achlyſur i frodyr ddadleu, chwerwi, 
ac Ooeri, ac felly diflaſu a blino ar breſenoldeb a 
chyteillach eu gilydd. Canys pan yr elo dyn- 
ion i gyfeiliorni, y maent yn oeri yn eu ſerch 
tu ag at yr union-gred ; a'r union-gred yn du- 
eddol i oeri yn eu ſerch tu ag attynt hwythau, 
a gofidio o'u plegid. Gan hynny gochelwn bob | 
cyteiliornad ; gan ei fod mor niweidiol rwyſtr ; 
i ddyledſwydd mor angenrheidiol, fuddiol, a 
manteiſiol ag yw parhad brawdgarwch. 

Mae hunan, neu ddynion yn tybied yn 
rhy dda am danynt eu hunain, yn rhwyſtr i gar- 
iad brawdol: ac oblegid hynny y mae 'r Apolſ- 
tol, wedi annog y Criſt'nogion at gariad braw- 
dol, yn eu hannog hwy at oſtyngeiddrwydd, 
ac i-dybied eu gilydd yn well na hwynt eu hu- 
nain, Phil. ii. 2, 3. canys pan y b'o dyn yn 
edrych yn fawr arno ei hun, fe fydd yn duedd- 
ol iawn i edrych yn fach, yn wael, ac yn ddiry . 
mygus ar ei frawd; a'i frawd yn dueddol i oeri 
tu ag atto yntau. A'r dynion y mae fwyaf o 
falchder a hunan yn eu plith, yn gyffredin, 
yw'r dynion y mae leiaf o gariad brawdol yn 
eu plith; a'r dynion y mae twyaf o oftyngeidd- 
rwydd a hunan-ymwadiad yn eu plith, yn gyff- 
redin, yw y rhai y mae fwyaf o gariad brawdol 
yn eu plith. 

Trwy hunan a balchder hefyd y mae dynion 
yn dueddol i geiſio'r eiddynt eu hunain, ac nid 
yr eiddo arall; ac i ryngu bodd iddynt eu hu- 
nain, ac nid rhyngu bodd eraill; yn wrthwy- 
neb i gyngor yr Apoſtol, yn Rhuf. xv. 1, 2, 
Phil. ii. 4. a hynny ſydd niweidiol i gariad 
brawdol, yn y rhai a fyddo felly, ac i'r rhai y 
byddir felly tu ag attynt: Gan hynny gochel- 

2 wn. 


1 681 
wn dybied yn uchel am danom ein hunain, gan 
fod y fath dyb mor niweidiol rwyſtr i gariad, 
gyda ei fod yn bechod ynddo ei hun. 

5. Mae eſgeuluſo argyboeddi a cheryddu ey 
gilydd, wrth eu gilydd, pan y byddo achox, 
yn achlyſuri oeri cariad. dda'r doeth, medd 

alomon, ac efe a'th gar di: ac medd Dafydd, 
Cured y cyfiawn fi yn garedig. Acer y gall dyn 
da, weithiau, fod yn dueddol i anfodloni, wrth 
gael ei geryddu gan ei frawd cariadus ; etto 
pan y gwelo efe ei fai, ac yſtyried mai o gariad 
arno y mae ei frawd yn ei,geryddu ef, fel y 
mae efe yn droſeddwr o air Din, efe a dday 
o'r diwedd, trwy'r cerydd neu'r argyhoeddiad 
hwnnw, i'w garu ef yn fwy : fel y dywed Sa- 
lomon, Y neb a geryddo ddyn a gaiff o'r diwedi 
fwy o ffafr na'r neb a draetho weniaeth a'i dafud. 
A chan fod cerydd cariadus yn ynnill cariad, 
y mae eſgeuluſo argyhoeddi a cheryddu, pan] 
byddo achos, yn rhwyſtr i gariad. Ond etto, 
| 6. Y mae bod Criſt'nogion yn argy hoedd 
- eu gilydd, ac yn coffau beiau eu gilydd, heb 
arwyddion cariad yn y geiriau, y tymherau, 
a'r ymddygiadau yn rhwyſtr niweidiol i gariad: 
ac y mae'n profiad ni 'n gyffredin yn tyſtio 
hyn ; canys pwy ddyn ſy'n dueddol i garu't 
Ilall, pan y b'o 'r llall yn coffau ei feiau ef, er 
mwyn eu coffau hwynt, heb arwyddion o fod 
ganddo un amcan da yn hynny? Oni byddy 
cyfryw yn hytrach yn dueddol i chwerwi 
wrtho ef, a'i gaſau ef? V mae tymherau drug, 
geiriau chwerwon, ac ymddygiad uchel cytt- 
rous, wrth arghoeddi dyn o'i fai, yn twy tue- 
ddol i gyffroi yſpryd y beius, ac i oeri ei ſet- 
chiadau ef, nac i ynnill ei ſerch ef, nac chwaith 
iw ddiwygio ef. Ond er hynny, y mae rba 
dynion, na ddywedant byth o fai un writho 
ef, hyd oni byddont à rhyw anfodlonrwydd 
| perſonol, 


© Qu» more © oc, a 14 


wh DS 


— 


A, — eo — 2, 


* 
e 


. a, me — 1 o@ TT, n» 


„ RK 
perſonol, yn eu hachos eu hunain, tu ag atts 
ef; eithr a fyddant yn barod ac yn rhwydd i 
ddywedyd, bryd-hynny, ei holl feiau wrtho ef, 
zu goſod ' hwy allan ar y lliw gwaethaf; ac os 
gallant eu goſod hwy allan yn fwy nag y maent, 
hwy fyddant yn barod i hynny ; megis mewn 
fordd o ymddial. A't fath argy hoeddiad ym- 
ddialus, nid yw o Dduw na thros Dduw; ond 
o Ddiafol : canys nid yw © gariad, ond o gas; 
ac nid yw i ynnill brawd i garu, ond i'w 7 
nill ef i gaſau. A phob tyftyw argyhoeddiad 
(er bod yr hwn 4 atgyhoedder yn feius), 4 
ddylai fod edifeitweh o'i blegid ef, ger brott 
Duw ; a cher bron y dyn hefyd, tu ag at yns 
nill ei ſerch ef, Cc. gan hynny gocheled pob 
brawd y cyftyw ffordd o atgyhoeddl, gan ei 
bod hi mor niweidiol i gariad; ac hetyd yn 
ddrwg ynddi ei huti. 

7. Mae bod proffeſwyr yn dywedyd beiau 
eu gilydd, ynghefnau neu heb wybod i'w gil- 
yd, wrth tal eraill, yn rhwyftr niweidiol i 
gariad brawdol; (ag y mae'r tramgwydd yn 
e byddir yn dy wedyd bai un wrth un afall, 
heb erioed ei ddywedyd ef wrtho ef ei hunan 
o'r blaen ; neu os dywedwyd wrtho ef, ac iddo 
ynfau gymmeryd ei getyddu'n oſtyngedig, 
rhyw beth o'c natur hyn dybygwn i y mae't 
Apoſtol yn ei feddwl wrth Oganau ; ac y mae 
T pair Athrad yn cynnwys thyw beth o hyn, 
ac hefyd y gair Enllib; ac fe ddywedir wrthym, 
Na rodia n athrodivr ymyſg dy bobl, ac na 23 
enllib, Lef. xix. 16. — Ecſod, xxiii. 1. Ac 
mae Criſt yn gorchymyn i nt i argyhoeddi ein 
brawd wrtho, rhyngom ni ag ef et hun. Ae 
heb law hynny y mae profiad, neu yſtyriaeth 
on tymherau'n hunain, yn dangos i ni, fod 
dywedyd ein beiau, wrth eraill, yn ein cefnau, 
yn tueddu fn cyffroi i grfau, ac nid i garu, 

G 3 Fey 


7 . 
y cyfryw ag a wnelo hynny : ac yn ddiau, 
mae y ſath arferiad yn un o'r pethau gwaethaj 
yn erbyn cariad ; ie, er fod dyn yn euog o 
Tai, bai r llall yw coffau ei fai ef wrth frawd 
neu chwaer arall, heb ei ddywedyd ef wrthy 
ef; a pheth o ganlyniad drwg lawn yw, can. 
ys pan y clywor brawd beius hyn, o ben] 
brawd 3 dywedwyd ei fai ef wrtho, heb wy. 
bod iddo ef, neu iddo glywed ryw ffordd, ſe 
fydd yn barod i ddigio, ac i gyffroi mewn y{. 
. pryd ymddialus yn erbyn yr hwn a'i dywedodd; 
gan farnu, yigatfydd, iddo ef ddywedyd liawer 
mwy a llawer gwaeth nag y dywedodd efe; 
a barnu fod ganddo efe falais atto ef; a felly fo 
ganddo amcan i'w dduo ac iw enllibio ef; a hyn- 
ny mewn trefn i eraill edrych yn waeth arno; 
ac oni buaſai . na buaſai efe yn dywedyd 
felly yn ei gefn ef: ac yna fe oera cariad, 2 
ond odid na chyfyd cynhennau ac ymry ſonau, 
a llawer o niweid yn erbyn cariad. Gan hyn- 
ny na arfered un brawd na chwaer y ffordd 
bechadurus hon, yr hon _=_ yn erbyn cariad, 
8. Mae ambarodrwydd i dderbyn ceryd( 
neu argyhoeddiad, pan y bydder yn ei roddio 
gariad, yn rhwyſtr i gariad a'i ffrwythau ; ca. 
nys pan y byddo brawd yn argyhoeddi'r llal 
o ryw fai, o gariad arno, ac yntau yn gwrthod 
cymmeryd yn gariadus ei argyhoeddi, fe fydd 
hynny megis yn ergid i gariad yr argyhoedd- 
wr, tu ag at yrru ymaith ei ſerch ef oddi wrth 
y Hall; ac hefyd yn tueddu i'w rwyſtro et | 
wneuthur y fath weithred gariadus etto, gan fod 
- gweithred eigariad ef yn cael ei diyſtyru. Ond 
yn neillduol. 
9. Mae nals yn y brawd a fyddo n 
cael ei argyhoeddi o ryw fai, i goffau, y ptyd 
hynny, xyw fai a fyddo ys yr argyhoeddwt, 
megis -mewn ffordd o ymddial arno yn fai 


mawt 


E 


mawr yn erbyn cariad brawdol, ac yn rhwyſtr 
niweidiol iddo: ac od oes neb rhai ardder- 
chog o herwydd doethineb ac anrhydedd, a'r 
grzbed meirw hyn ynddynt, mae hynny yn 
ddianrhydedd iddynt hwy, tel y mae yn rhwyſtr 
i gariad; ie, pwy bynnag N yn euog o hyn, 
mawr ac ofnadwy yw ei fai et! Oblegid pan 
y byddo un brawd yn argyhoeddrr llalt o gar- 
tad arno, a'r cyfryw'r pryd hynny, yn lle 
derbyn y cerydd yn gariadus, yn anfodloni 


ac fel mewn ffordd o ymddial, yn coffa iddo 


yntau ryw fai neu wendid a tyddo ynddo; fe 
tydd hynny a grym mawr ynddo 1 oeri ſerch 
Jr argyhoeddwr tu ag y lll, ac yn ei ddiga- 
onni ef i arfer ei ddyledſwydd tu ag atto ef, 
neu ryw un arall, bryd arall; (er na ddylai dim 
rwyſtro 'r Criſtion i arfer ei ddyledſwydd), 
Gan hynny Enaid, os ydwyt ti yn chwen- 
nych cynnal cariad brawdol yn barhaus, 
(a mawr yw dy bechod di, os nad ydywt,) os 
byddi di yn gweled rhyw fai neu wendid yn 
dy trawd: bydd ficr na ſoniech di am dano ef, 


pan y byddo efe 2 dy argyhoeddi di o ryw - 


tai; (oddieithr fod rhyw gyttundeb cariadus a 


neillduol rhyngoch i ddywedyd beiau'ch gilydd) 


yn enwedig gochel ddywedyd bai dy frawd 
mewn ffordd o ymddial arno, am ei fod ef o 
Fang; allan o gydwybod dyner, yn dy argy- 

oeddi di o'th fal; eithr cymmer dy argyhoe- 
ddi yn gariadus ac yn ddiolchgar; a hynny a 
yanill gariad dy frawd attat ti. A phryd arall, 
pan y byddech ti fwyaf cyfeillgar tu à'th frawd, 
dywed dithau ei fai yntau wrtho, gan ei ar 
hoeddi ef o'i blegid. A da a buddiol iawn i 
ti yn gyntaf, i godi dy feddwl at Dduw mewn 
dymuniadau dirget, am i ti gael ei gymmorth 
ef 1 ddywedyd yn iawn; ac ar i'th frawd gaet 
cymmorth i'w dderbyn ef ya jawn ac yn dym- 


herus, 


niweidiol i 


1721 

how er ei jes ei hun a chlod i Dduw. A da 
i ddyn, tu ag at gael ei dymmer yn oſtyngedi 
ac yn dei 1 wrth — TW idds 
yſtyried llawer ar ei lygredigaeth a'i amher. 
ffeithrwydd ei hun: a hynny nid to ag at 
iddo wangalonni i wneud ei ddyled{/wydd ; ond 
tu ag at iddo fod mewn tymherau cymmwys | 
gyflawnu ei ddyledſwydd : 2 phan 4 ddo dyn 
yn cael ei gymhwyſo i gyflawnu ei ddyledſwydd, 
fe fydd ganddo fwy o le i ddiſgwyl y bydd hi 
ya Ilwyddiannus. TED 

10. Mae eſgeuluſdra dynion crefyddol o 
gyfeillachu'n grefyddol a'u gilydd, yn oeri cat. 
iad brawdol. Peth angenrheidiol, angenrheid- 
iol iawn, yw bod Criſt'nogion wedi eu cyd-gy- 
ſylltu mewn cariad. Col. ii. 2. Ac fe orchymynit 


i ni, yngait Duw, Nad eſgeuluſom ein cyd- 


nnulliad ein hunain; a hynny dan yr olwg 
o fuddioldeb cyd-gynnulliad, Sc. Ac fel y mae 
cyd-gyſylltiad a chyd-gynnulliad y ſaint yn fudd- 
iol, i weithio, i gynnal, ac i gynhyddu cariad, 
y mae eſgeuluſo hynny yn rhwyſtr, ac felly yn 
gariad, V mae eſgeuluſo diwyd ym- 
gynnull i gyfarfodydd cyhoeddus, at eu gilydd, 

oeri cariad: ac yn gyffredin, y bobl neu'r ae- 

zu eglwyſig mwyaf diofal am gadw eu lleoed 
yn y cynhulliad eglwyſig, yw y rhai lleiaf en 
cariad brawdol yn yr Eglwys: ac nid rhyfedd, 
canys fel y mae eu perſonau hwy ymhel} odd 
wrth y brodyr, pan y gallent, ac felly y dy- 
lent fod yn eu plith; y mae ei ſerchiadau hwy 
felly hefyd: a pha fynychaf y byddont hwy 
yn eſgeuluo bod ymhlith y ſaint oeraf yw en 
ſerchiadau hwy at y ſaint: ac y mae eu heſ- 
geuluſtra hwy yn oeri ferchiadau 'r ſaint tu ag 
attynt hwythau. Ac, yn gyffredin,nid yw dynion 
yn llaeſu oddi wrth eu cyd-gynnulliad crefydd- 
ol, heb fod eu ſerchiadau hwy yn glynu wrth 
(281 ryw 


| [ 73 ] 

ryw lygredigaethau neu gilydd ; ( oddieithr 
fod anhwyl neu ryw anallu yn rhwyſtro en 
cynnulliad) mae ſerch at y byd hwn yn rhbwyſ- 

tro llawer ar gyd-gynnulliad i'r addoliad, yn 
enwedig ar ddiwrnodau gwaith. = 
Mae befyd eſgeuluſo cyfarch ac annerch eu gi- 
lydd yn yr Arglwydd, neu dan yr yityr o'u per- 
thynas 8 yn oeri cariad neuv'u rhwyſtr 
iddo: Mae Duw yn ei air, mewn amryw fannau, 
yn annog y Criſt'nogion i annerch eu gilydd ; 
weithiau, fe ddywedir. Annerchiuch eich gilydd 
4 chuſan ſanctaidd; bryd arall, — 4 chuſan car- 
iad, Rhuf. xvi. 16. — 1 Cor, xvi. 20. —2Cor, 
xiii, 12, — 1 Theſ. v. 26, — 1 Pedr v. 14. Ac 
os tybia rhai, fod y cyfryw ddull o gyfarchiad 
yn beth anhardd, mewn rhai parthau o'r byd ; 
a bod naturiaeth ei hun, (neu arferiad gwlad) 
yn dyſgu gadel heibio'r dull hwnnw ; gan y 
gall rhat wneud gwawd o hynny : etto os by- 
ddant yn gwawdio yn unig oblegid bod Criſt- 
nogion yn caru eu gilydd; nid oes achos bli- 
no oblegid hynny: llawer gwaeth yw bod gelyn- 
ion crefydd yn gwawdio, oblegid bod Criſt'nog- 
lon yn caſau eu gilydd ; ac nid yw gwawd'y 
byd yn ddigon o reſwm i adel gorchymyn 
grythurol. Ac heb law hynny, os yr unig 
gyfarchiad mwyaf arferol, yn yr amſer gynt, 
oedd cuſan; ac oblegid hynny bod yr Apoſtolion 
yn cynghori ac yn amlygu, fel ag yr oedd yn 
arwydd, mewn cyfarcbiad cyfeillion a pher- 
thynaſau, o'r ſerch oedd ganddynt at eu gil- 
ydd ; felly bod yn perthyn i'r Criſt'nogion 1'w 
arfer yn eu cyfarchiad, gan eu bod hwy y 
cyteillion a'r perthynaſau agoſaf o bob dyn- 
ion; gan hynny bod yn perthynu iddynt ar- 
wyddo eu cariad yn eu cyfarchiad. Ac felly, 
pe barnem mai arfer y wlad oedd hyn, ac felly 
I'w droi i arfer grefyddol, gan ei fod yn ar- 
wydd 


741 
wyydd o beth da, ſef cariad, mewn-gwlad, 
nad oedd yr Arglwydd yn rhoddi gorchymy 
pendant am hyn, o ran y dull, ond yn unig 
bod Jo berthynol i Griſt'nogion i gytarch en 
gilydd yn gariadus: etto yſtyriwn, y mae rhyy 
ddull o gyfarchiad cariadus yn arferedig 75 
wlad hon; (ac ond odid ymhob gwlad) megy 
ymaflyd yn nwylaw eu gilydd, yſgwyd neu figh 
dwylaw, Sc. Ac y mae yn gweddu fod rhyy 
arwydd gweddaidd a phrydferth, 0 gariat 
ſanctaidd, yh cael ei arferyd gan Griſt'nogion, 
yn eu cyfarchiad crefyddo! : ac y mae'r 'igry. 
thur yn ſon am roxdi. dwylaw cymdeithas, 
a \phan y mae Criſt'nogion yn ymaflyd, yy 
ymaſyd yn wreſeog yn nwylaw eu gilydd, ar e 
cytarchiad ; y mae, fel mae'n arwydd o pariad 
yn-ddefnyddiol hefyd i ynnill a chynhyddu car. 
iad: gan hynny fe ddylai gael ei arfer, 2 
nid ei eſgeuluſo. Canys y mae eſgeuluſo un 
rhyw beth a'r a fyddo o ddefnydd i ynnill ne 
gynhyddu-cariad, yn beth a'r ſydd yn achlyſur 
I gariad i oeri: gallaf ddywedyd, yn ol fel] 
dywed yr Apoſtol, mewn achos arall, mae natur- 
jaeth ei hun yn dyſgu hyn i ni, ſef os gwelwn 
ni'berthynas naturiol yn-myned heibio 1 ni, heb 
wneuthur un eyfarchiad neillduol, fel pertby- 
nas, ninnau a fyddwn yn dueddol i edrych yn 
fw oerllyd arno yntau, na phe buaſem heb 
ei weled ef y tro hwnnw : ac felly y bydd e 
eſgeuluſtra ef o gyfarchiad cariadus yn rhwyſt 
i'n cariad ni, Yn gyffelyb i hynny y mae eſ- 
geuluſo cyfarchiad cretyddol, fel perthynaſau 
crefyddol; oblegid pan yr elo Criſt 'nogion | 
beidio cyfarch eu gilydd yn gariadus, y maent 
yn dueddol, bob un i edrych ar oerfelgarwch 
y Ilall, ac felly i oeri yn eu ſerch at eu gilydd; 
yn: lle annog eu gilydd, trwy gyfarchiad car- 
iadus, i ail ennyn dawn cariad yn eu sig 

' a0 


==" > © $a. 


m—_ a > %, = 


nude = - 


1 


3 
an hynny, enaid duwiol, os gweli dy frawd yn 
erllyd tu ag attat, a c yn eſgeuluſo cy farch i ti 
eu annerch yn gariadus, megis ag y dylai 
fe; bydd di barod I'w gyfarch ef, a'i an- 
og yntau telly i'th gyfarch dithau, fel y 
wre ſogoch, o newydd, yn ſerch eich gi- 
jd: ac na ddès heibio 1'th frawd neu th 
bwaer grefyddol, fel un yn chwennych peidio 
| dangos i ti eu gweled hwy: ac na chywil- 
dia arddel cyfeillion Criſt yn un gyfeillach ag 
y byddech ti; oblegid (heb law bod hynny 'n 
i ynddo ei bun) pan yours dy frawd di yn 
ywilyddio ei arddel ef, ymyig neb dynion, 
yntef a oera tu ag attat tithau. 
Mae befyd eſgeuluſo ymddiddan a'u gilydd, 
mm grefydd, ac am gyflyrau eu gilydd neu'r 
naill y 1lall; fel dynion crefyddol, yn oeri car- 
ad, ac yn rhwyſtr iddo. Gan hynny nac eſ- 
geuluſed neb o honom y cyfarchiad a'r ymddi- 
Idan crefyddol. 
11. Mae cyfeillachu gormod, ſef heb angen- 
theidrwydd, a dynion y byd hwn, yn enwedig 
y rhai gwrthwyneb i grefydd o honynt, yn 
rhwyſtr niweidiol i gariad brawdol: canys fel yr 
oedd brenhinoedd Iſrael a Fuda gynt, yn cyt- 
eillachu gormod a'r Cenhedloedd, oeddent o'u 
hamgylch, yr oeddent yn oeri yn eu cariad tu 
ap at y duwiol yn Iſrael. Fe ddywedir, am 
Ahab, yr hwn a gyfrinachodd à'r Cenhedloedd, 


0 
8 
. 
| 
| 


el fod ef yn dywedyd am Micea dduwiol, Y 


mae'n gas gennyfi ef. Taco hefyd, ſy'n ceryddu 
r Hf oat - ts yn bofft galw'r an- 
nuwiol, cyfoethog, yn nes attynt na'r tlawd 
duwiol, Er mai perthynol yw cydnabod mai 
rhaid yw, ar achlyſſuron rai prydiau, i ddyn- 
Lon duwiol fod pay Games yr annuwiolion, 
oÞ; byddont yn d hwn; ond etto, ni 
ddylent gadw cy feillach neillduol à hwynt, heb 

* 


—NZuUFP— — : 
ERS A _— 
. . 


| WI 
angenrheidrwydd, ncu oddi eithr bod ganddjn 
trwy hynny, ryw olwg. ar fod o ryw ddefnydi 
da i grefydd neu 1'w heneidiau hwy ; megit 
bod hynny 'n rhoddi achlyſur iddynt i gafit 
cyfle i n o'u beiau, neu i'w han- 
nog i ddyfod dan weinidogaeth y gair, r. 
Ac, oddi eithr fod ganddynt ryw amcan da, x 
gwiliadwriaeth yn erbyn llygredigaeth eu cyf. 
eillach, y mae ymbleſeru ynghyfeillach yr an- 
nuwiol yn beth niweidiol, ac yn tueddu i fwyt. 
ta cryfdwr ſerch dyn at y faint; a'r faint hetyd 
yn tueddu, i oeri at y rhai a ffont yn cyfeillack 
gormod a'r annuwiol. Ac y mae Duw yn bei 
ar frenhin Juda am garu, a chyfeillachu 4 
rhai oedd yn caſau'r Arglwydd, 2 Cron. xix. 2, 


mae cyteillach briodaſol a'r annuwiol hefyd 


| yn beth pechadurus ynddo ei hun; ac wel 
bod, ac yn bod yn rhwyſtr niweidiol i gariad 
brawdol, mewn amryw yſtyriaethau. A dai 
bob Criſtion, unigol, yſtyried hynny'n ddwys 
12. Mae diofalwch am yſtyried angenrheid- 
rwydd a buddioldeb cariad brawdol yn rhwyftr 
i gariad. Canys fel y mae bod dyn yn yſtyried 
yn ddwys ac =o bwyſig, mor rhwym yw ek 
ir ddyledſwydd hon, ac mor fuddiol yw hi 
ynddi ei hun ac yn yr arferiad o honi, yn beth 
rhagorol i gynnal a chynhyddu cariad ; felly, 
o'r tu arall, y mae'r eſgeuluſtra o'r yſtyriaeth 
hyn yn-rhwyſtr i gariad. Oblegid y mae bod 
dyn yn cadw ei ddyledſwydd allan o'i olwg a! 
yſtyriaeth ＋ rhwyſtr mawr iddo gyflawnu e 
ddylediwydd : ac ni allafi farnu fod neb yn 
caru ei frawd, yn jawn, heb yſtyried bod hyn- 
ny'n ddyledſwydd arno: canys er bod y redd! 
neu'r egwyddor o gariad ſydd yn yr enaid, wed 
cael ei gweithio yn neillduol gan Dduw, yng- 
hyfnewidiad graſol y dyn; [hynny yw, fel! 
mae 'n ſerch ſanctaidd, ] etto y mae r 2 

nn | "hou 


CET. | 
 boni, tu ag at y brawdoliaeth, yn ddyledſwydd: 
ar y dyn graſol; ac efe a ddylai yſtyried hynny. 
Ond yr wyfi yn ofni fod llawer o Griſt' nog 
ion yn rhy anyſtyriol o'r ddyledſwydd hon, ac 
felly yn gadel eu ſerchiadau yn farwedd à di- 
egniol; megis os ſerchu- ſerchu, os peidio peid- 
io; os caru hwn ei garu, os heb ſerch at un 
zrall o'r ſaint, boddloni bod felly; megis pe 

ai'r ſerch ryw beth ar ei ben ei hun, ac 
yn rhydd i fyned neu beidio a myned at y neb 
1 fynno; neu'n beth heb na rhwym na rheol 
iddo, nag achos i edrych ar ej ol na'i oſod ar 
waith: ynlle yſtyried eu bod yn cael eu rhwy- 
mo gan Dduw ir ddyledſwydd o frawdgar- 
ch; ac felly y dylent garu pob ſaint nzv'r 
holl faint, fel y cyfryw; ac yſtyried hefyd, 
os ydynt yn oerllyd tu ag at neb o honynt, 
beth yw'r achos o hynny ? Beth yw'r rhwyſtr, 
Sc. ac felly ymdrechu i ſymmud pob rhwyſtr 
oddi ar ffordd cariad ; fel y gallo 'fe gael le 
tu * y brodyr; ie, at bob un or brodyr 
1r chwiorydd, a hynny yn barbaus. | 
 Y mae rhai mor ddiofal am y ddyledſwydd 
hon, fel pan y gwelont hwy yw wendid neu 
fai mewn brawd, neu os cant hwy ryw dram- 
gwydd odd wrtho ef; hwy fyddant yn. barod 
Iw gaſau ef, a'i gyfrif ef yn elyn iddynt ; ie, 
yn barod i gyfrif eu hunain yn rhydd iC gaſau 
ef neu o'r * lleiaf, heb ddim rhwymau ar- 
nynt i' w garu ef, gan eu bod yn ei gyfrif ef 
elyn; ac felly yn rhedeg i bechod yr Ju- 
ewon, y rhai y mae Criſt yn eu beio, am ddy- 
wedyd, Car dy gymmydog à chaſd dy elyn, Fe- 
ly y mae rhai, nid yn unig yn caſau eu gelyn- 
ton, (yn wrthwyneb i orchymyn Criſt) ond 
hefyd yn cyfrif eu cymmydog, ie, eu brawd; | 
yn elyn; ac yna yn eymmeryd rhydd-did' i 
gaſau ef, Ond yn lle —_ brawd dan ei wendid, 
| neu 


"cs OS _ bole cop 


7871 

neu wedi cael tramgwydd oddi wrtho, fe ddy. 
Iyd, o gariad arno, ymdrechu-.i'w adgyweirio; 
a hynny trwy. argyhoeddiad cariadus : ac felly 
ſymmud ymaith bob peth a'r a fyddo'n rhwyſtr 
i nol ; gan ymdrechu cadw 'r ddyled- 
ſwydd o gariad yn ei lle'n waſtadol: ac nid 
cymmeryd -achlyſur oddi- wrth ei fai ef i fod 
yn feius ein hunain, trwy eſgeuluſo cariad. 
Gan hynny gofaled pob brawd a chwaer am 
7 dayledſwydd fawr fuddiol hon, gan ym- 
drechu, - trwy. ras, i'w hiawn dditrifol. gyflaw- 
nu, a ſymmud ymaith bob rhwyſtr oddi ar ei 
ffordd. Yn FRY Te —_ 79 


VI. Myfi gaf oſod i lawr rai nodau o gariad 
brawdol, neu'r nodau ſy ar y bobl ſy'n cydwy- 
bodol arfer y ddy ledſwydd hon o gariad brawdol. 

1; Mae cariad bra wdol, neu'r dyn ſy'n ei arfer, 
yn ymdrechu ſymmud pob tramgwydd oddi 
_ wrth neu oddi ar ffordd ei frawd. Fel Paul, 
yr hwn a ddywedai, Os yw cig yn, rhwyſtro 
y mrawd, ni fwytaf fi gig byth rhag i mi rwy- 
ſtro fy mrawd. Ac medd efe, mewn lle aral, 
Os 0 achos bwyd y triſteir dy frawd, nid wyti 
mwyach yn rhodio yn ol cariad, Rhuf. xiv. 15. 
Canys, er na ddylai dynion droſeddu gair Duw 
mewn dim; dan yr eſgus o gariad; etto fe 
ddylai dynion ymwadu a hwynt eu hunain, er 
mwyn cariad, mewn pethau canolig, na bydd- 
ont ynddynt eu hunain, na da na drwyg ; ac 
ni ddylent wneuthur dim i foddio eu hunain, 
yn unig, trwy'r hyn y tramgwyddir eu brodyr: 
ac fe ddywed gair Duw, Nad yw cariad: yn 
ceiſfio'r eiddo ei hun. Felly y mae'r dyn car- 
iadus yn ceifio ſymmud ymaith y tramgwydd 
oddi ar ffordd et frawd : Ond o'r tu arall, 
ni waeth gan y dyn digariad beth. a fyddo, 
o ran ei frawd : os gall efe ei foddio ei _ 

| ni 


| 1 79 4 
nid yw yn gofalu rhag tramgwyddo ei frawd. 
2. Mae cariad yn hir-ymaros : hynny yw, 
nid yw efe ddim am ddangos anfodlonrwydd 
buan yn-erbyn yr hwn a wnelv yn ei erbyn 
ef: ac nid yw Y dyn cariadus ddim yn barod 1 

ſau y neb a1 gwrthwynebo, neu a droſe- 
ddo yn ei erbyn; eithr yn hir-ymarhous wr- 
tho, i ddyfod 1 weled ei fai, 1 edifarhau o'i 
blegid, ac i ddyfod i'w gyfaddef ef. Ond y 
digariad ſydd, o'r tu arall, yn gyffrous, yn 
fyr-bwyll, ac yn barod i ymddial: ac nid yw 
ya fodlon 1 ddiſgwyl yn amyneddgar. 

3. Mae cariad yn gwrthwynebu cynfigen. 
Cariad a chynfigen nid ydynt un amſer yn gy- 
teillion tangneteddus; gan hynny lle y mae 
cariad, y mae naill ag yn gwrthwynebu neu'n 
gweithio allan gynfigen. Ond y mae r digar- 
lad yn-barod i roddi groeſo yn ei galon 1 gyn- 
figen, gan ei choleddu yno i fagu a chynhyddu 
twy twy yn erbyn ei frawd. | 
4. Mae dyn cariadus yn ddyn goſtyngedig 
hefyd. Nid yw cariad yn ymffroſtio nac yn. 
| ynchwyddo; eithr yr hwn ſydd feddiannol o 

wirtoneddol a di-ragrithiol gariad brawdol ſydd 
barod i edrych ar Bob dyn da yn well nag ef 
ei hun: ond y digariad ſydd barod i ymchwy- 
ddo ac 1 edrych arno ei hun yn fawr, gan ddi- 
yſtyru eraill. | 1 
5. Mae'r dyn cariadus yn gymmwynaſgar. 
Nid oes un peth mwy parod ei gymmwynas 
na chariad; ac y mae'n barod i roddi'r cym- 
mwynas mwyaf angenrheidiol, i'w frawd, ag 
2 fyddo ar ei law ef i'w roddi iddo: eithr y 
digariad, nid oes ganddo hoffder i wneud cym- 
mwynas i neb ond iddo ei hun: ac os gwna 
efe gymmwynas, efe a'i gwna er ei fwyn ei 
hun, naill ai er ei glod ei bun, neu er mwyn 
iddo yntau gael cymmwynas yn ei le ef; 2c 
2 


{ 80 J 
nid er mwyn gwneuthur cymmwynas i'w frawd 
diffygiol o gariad arno. : 

6. Mae cariad yn meddwl y goreu, ac nid 
y gwaethaf. Cariad ni feddiul ddrwg, medd 
yr Apoſtol. Ni feddwl neu ni fwriada wneu- 
thur drwg; mae cariad brawd cariadus at ei 
frawd, yn cadw neu'n gweithio ymaith feddyl- 
iau drug a fyddo yn ymgynnig i godi ynddo 
yn erbyn ei frawd: ac er bod tueddiad yn ei 
natur lygredig ef i fagu meddyliau drwg yn 
erbyn ei trawd, yn enwedig pan y byddo et 
yn cael tramgwydd oddi wrtho ef, etto y mae 
efe, trwy gariad brawdol yn ymorcheſtu yn 
erbyn y fath feddyliau, gan ymdrechu i feddyl 
a barnu 'r gorau ag a oddeto amgylchiadau'r 
matter iddo, am dano ef: ac er bod lIlygredd 
yn ei frawd, mae'r brawd cariadus yn ceifio 
edrych ar hynny fel ei wendid ef, ac yn ſer- 
chog atto dan yr olwg o'r 'chydig arwyddion 
gras ſydd ynddo ; ac y mae'n anhawdd ganddo, 
ie, yn ddychryn ganddo feddwl ei gytrif ef 
yn rhagrithiwy. Ond o'r tu arall, y mae r 
dyn digariad yn barod i feddwl y gwaethaf am 
bob peth yn ei fraud, meddwl am ei ras ef 
mai rhagrith yw; ac yn enwedig edrych ar ei 
wendidau ef yn feiau o'r fath na allai dyn gra- 
ſol fod yn euog o honynt; ac felly yn barod 
iw gondemnio ef i uffern, yn ei feddwl am 
bob Tlithriad neu wendid a'r a welo efe ynddo. 
Ac os digwydd iddo wneuthur un peth yn ei 
erbyn ef yn berſonol, efe fydd y barod i gaſglu 
mal o ddigofaint atto ef y bu hynny ; ac nid 
oes dim goddefiad ynddo; tu ag atto, ac ni all 
edrych yn firiol arno, na meddwl yn firiol am 
dano ;. eithr edrych yn 1ych a ſur arno, a me- 
ddwl yn chwerw lidiog am ei frawd. 

Nid yw dyn cariadus yn barod i feddwi 
drwg, am ddyn a fyddo ag arwyddion $26 oi 


05 


* 


1 81 } 
oblegid ei fod o wahanol farn neu feddwl 
oddiwrthoef; ſef er ei fod yn gwahanu oddi 
witho ef, mewn rhyw beth. cretyddol; y mae 
eſe yn ei garu ef, gan ei fod yn ei olygu ef 
ya ddyry graſol; gan geifio paſio heibio i'm 
gamſynied ef, a cheiſio barnu'r gorau am da- 
no ef, ſef ei fod yn credu ac yn gwneuthur 
yn gydwy bodol, yn ol fel y mae efe n gweled ; 
2 barnu y paſia Duw heibio iddo, gan hynny 
y dylai yntau fod yn dyner o hono, a gweddio 
droſto; ond y dyn digariad, y mae'n barod i 
gondemnio pob un a fyddo o wahanol farn 
mewn un peth crefyddol ; gan farnu mai eu 
eyndynrwydd yw'r achos o hynny, à u bod yn 
cau eu llygaid, ac oni ba'i hynny, y gwelent 
fel y mae yntau 'n gweled, Sc. ac felly y mae 
cis mor barod i feddwl drug, ag y cariad i 
beidio a meddw] drwg. | | 
7. Mae cariad brawdol yn peri i ddynion 
hoth cyfeillac h eu gilydd, ac ymddwyn yn gy- 
feillgar at eu gilydd, gan ymddiddan yn gar- 
iadus à'u gilydd. Medd yr Apoſtol, Mewn car- 
iad — byddwch garedig ich gihud. Nid 
des un dyn, a'r ſy'n caru arall, a'r nad yw yn 
hoffi ei gyfeillach ef; ac fe ellir adnabod lla- 
wer ar wedd ac ymddiddan dynion, pa. un al 
cariadus ai anghariadus ydynt i'w gilydd ; gan 
fod ſirioldeb yr wynebpryd a charueiddrwydd 
yr ymadrodd yn arwyddo cariad, Ile y mae ef, 
Ac y mae cariad brawdol yn peri'r fath hoffder 
gan Griſt'nogion ynghyfeillach eu gilydd, a'u 
bod yn barod iawn 1 dderbyn cyngor yr Apoſ- 
tol, ſef Byddwck letteugar y naill i'r llall, heb 
rwgnack. (1 Pedr iv. 9.) Ie, mae cariad yn cym- 
mell ei berchen i ddilyn lletteugartuck. (Rhuf. 
xii. 13.) Ac y mae r te/tyn, a' r geiriau canlyn- 
ol iddo, yn arwyddo nad yw brawdgarweh yn 
Parbau, heb gofio lleteugarweh. Parhatd brawd- 

= H 3 garwck 


| L 82 J 
arwch, nac anghofiwch letteugarwch : canyt wrth 
[ck A g rhai angylion yn ddi aruybod. Te. 
bygol” fod Lot yn meddwl mai dynion duwiol 
oedd yr angylion, ac am hynny yn eu cymmel 
hwy i ddytod i llettya i'w dy ef, a bynny er 
mwyn eu cyfeillach, gydag er mwyn gwneu- 
thur cymmwynas cariadus iddynt hwy, Ac, 
hyd heddyw, lle y mae Criſt'nogion à chariad 
brawdol gwreſog ar waith ynddynt, y maent 
yn barod 1 fod yn lletteugar i'r ſaint, heb rwg- 
nach; ie, fel Lot, i fod yn daer arnynt au 
cymmell i lettya gyda hwy, gan mor hoff gan- 
ddynt gael eu cyteillach; ac nid oes dim 7 
ſydd ganddynt yn eu tai, yn rhy dda yn eu go- 
Iwg, 1'w gytrannu i'r ſawl y mae arwyddion i 
Grift roddi ei tywyd droſtynt. Ond o'r tu arall, 
odid gweled y digariad yn llettya neb ar gyfrif 
crefydd, oddi eithr trwy gymmell neu rhag 
cywilydd, neu'rhag i rai edrych yn waeth nag 
eraill arno ; ond nid o barodrwydd medd wl, er 
mwyn eu cyfeillach. Ac yn gyffredin, lle ni 
byddo cariad gan ddynion at eu gilydd, goreu 
£.ganddynt fod ymhell oddi wrth eu gilydd; : 
Phan y digwyddo iddynt fod gyda'u gilydd, ym- 
ddygiad oerllyd a welir ganddynt at, a geiriau 
oerllyd ſychion a glywir ganddynt wrth eu gi- 
lydd;z ac yn rhy dueddol i fod yn waeth nag 
'yn well o gyfeillachu a'u pilydd, trwy eiriau 
boerllyd, os nid geiriau cynhenllyd, 
8. Mae cariad brawdol, neu frawd cariadus, 
yn faddeugar. Mae'r Apoſtol yn dywedyd wrth 
y Corinthiaid, am gadarnhau eu cariad tu ag at 
y brawd ſyrthiedig, a hynny, yn un peth, trwy 
faddeu iddo. Mae cariad Duw yn aros yn ) 
dyn cariadus, ac 4 mae efe yn — — mai o 
gariad Duw y tarddodd, iddo ef, faddeuant 0! 
aml a'i fawrion bechodau; ac fel y mae ynta 
yn caru ei frawd, y dylai yntau fod yn barod! 


faddeu 


yn diſgwyl maddeuant i ni ein hunain, gan 


L 83 ] 
faddeu iddo; yn enwedig pan y mae un gradd 
o arwyddion o fod Duw yn maddeu iddo, Ac 
fe ddylai eglwys fod yn taddeugar i frawd ſyr- 
thiedig pan y gwelo hi arwyddion o edifeirwch 

nddo ; gan fod ei edifeirwch yn arwydd o fod 
— wedi madden iddo: canys y rhai y mae 
Duw yn rhoddi edifeirwch iddynt, y mae efe 
hefyd yn rhoddi maddeuant pechodau iddynt. 
A phan y mae brawd yn digwydd pechu yn 
erbyn brawd cariadus, y mae'r brawd cariadus, 
mor belled ag y mae yn wir gariadus, yn barod, 
yn ol geiriau Criſt, i faddeu iddo, nid yn unig 
hyd ſaith waith, ond hyd ddeng waith a thru- 
gain faith waith ; gan dderbyn yn fwynaidd a 
hoff, y cyfaddefiad lleiaf; ac os ni bydd yn 
cael y cyfaddefiad 1 gyflawn fodlonrwydd, y 
mae'n ymdrechu i ddioddet; a chan yſtyried ei 
amberffeithrwydd ei hun, yn cydnabod et ddy- 
* i gyd-ddwyn 'chydig ag amberffeithrwydd ei 
rawd. 

Ond am y dyn digariad, nid yw efe yn fa- 
ddeugar 1'w frawd; eithr o'r tu arall, am fwy- 
hau ei fai ef, tu ag at gyfiawnhau ei hun am 
fod yn anfodlon iddo ; , a pheidio a chymmodi 
ag ef; ac er Ir brawd wneud cyfaddefiad iddo, 
o'r fath a fodlonai frawd cariadus; etto nid 
yw'r digariad yn bodloni, eithr efe a'i dilyn ef, 
ac ni fyn faddeu iddo, oni chaiff efe'r ffyrlling 


eithaf ganddo; ac os o'r diwedd, trwy rai'n el 


gymmell i gymmodi à'i frawd, y dengys ei fod 


'yn maddeu iddo ; ni fydd yn maddeu o'i galon 


iddo ; eithr yn dal gwg dirgel tu ag atto, gan 
gadw rhyw eiddigedd o'i fewn yn ei erbyn ef: 


-ac ar bob achlyſur newydd yn barod 1 fwrw 


rhyw eiriau ſerth yn ei erbyn ef: ond attolwg 
frodyr anwyl, na fydded neb o honom felly, 
eithr yn barod i faddeu i'n gilydd megis yr Im 


Dduw 


84] 

Dduw er mwyn Criſt, Ep. iv. 32. 

hefyd, am gariad, Ei fod yn Ce Hang 
bechodau; ond cas a u dad-guddia bwy. 

9. Mae gwir gariad brawdol i'w adnabod 
wrth ei wir wrth-ddrych ; ſef . th-ddvychs 
iau y mae efe yn ei gymmeryd neu'n gwei. 
thio tu ag attynt; ſef y brawdchaeth. Cericl 


7 brawdotiaeth : = a' 1 — ry earus n a 
genldlbdd (ſef Bow) 


hefyd yr kun 4 
genhediwyd o hono. nth — gallwn ddeall 
mae perthynas frawdol. dynion * gilydd, fel 
rhai wedb eu geni o Dduw, yw neillduol wrth- 

= eu cariad hwy at ew gilydd : 2's duwiol, 
y cytryw, ＋ gwrth'rych y gwir ſanctaid 
jar A. brawdol, ac 0 telly, m. edrych an 
y fath wrth'rychiau in cariad, mor belled ag 
gallom ni ew hadnabod; ac fe ddylai 'r fath 
wrth'rychiaw gael eu caru gennym: ac nt ddy- 
hi un math o wendidau ar a fyddo ynddynt i 
gadw'n cariad ni oddi wrthynt. Dyn meddi- 
annol o wir gariad brawdol a gar yr bon 2 allo 
'fe farnu ſod wedi ei ent o Dduw, er el fod 0 
wahanol ſefyllfa yn y byd, uwch neu is nag 
ef: er et fod © wahanol dymheran, o wahano| 
oed, o wahanol ddeall, neu o wahanol brofiad, 
(mewp rhai pethau) neu o wahanol feddyliau 
mewn rhai pethau crefyddol, new o wahanol 
| undeb; canys, er y dylai fod gan aelodau 
o'r un cymmundeb new o'r un eglwys, olwg 
ferchog neillduol ar eu gilydd, dan yr yftyriaeth 
ou bod wedi ymrwymo yn neillduol mewn cy- 
fammod rw gilydd, etto natur gwir gariad yw 
ſtyn at y brawdoliaeth ymhob man ac) 
— — A pha fwyaf o arwydd- 
ion a fyddo mewn neb dynion ou bod welles 
800 o Dduw, __ f . 
o arnynt, mwyaf i gyd y mae gariad 
* yn gwreſogi attynt: ac fel y mae bod 


dynion 


185 ] 

dynion yn hoffi manwl ddilyn gair Duw yn eu 

| ball echo yn 4 o'u bod well eu 

seni o Dduw ac yn caru Duw, (1 Joan v. 1,2, 
3, 4.) Y mae 'r cariad brawdol fanctaidd yn 

| gwrefogi yn fwy tu ag at frawd arall, pa fwyaf 

Wy cwelir ef yo dilyn y gair ianctaidd: ond etto 
y mae'n caru 1 lleiaf ei dduwioldeb, mor belled 
22 y gallo efe farnu ei fod ef mewn gwirionedd 
yn dduwiol. Ac fe ddylai holl ot pe 
cariad gael eu harferyd tu ag at y rhai a anwyd 
o Dduw, p'le bynnag y gwelir hwynt. Oblegid, 
er nad yw brawd i garu'r hyn ſy fetus, gyfeili- 
ornus, neu bechadurus yn un brawd arall, etto 
y mae efe i garu'r hyn ſy dda ynddo ef, a'i ga- 
ru yntau, mor belled ag y mae'n barnu mal 
dyn da yw. Ar I 8 caru ei frawd, ar 
gyfrif ei fod ef yn frawd wedi ei eni o Dduw, 
ſydd a gwir gariad brawdol ganddo. Ac, O 
frodyr, parhaed y fath frawdgarwch, | 


VII. Yr wyf yma i ddal ſylw ar rai pethau, [ 
mewn ffordd o gymmwyfiadau defnyddiol. 
1. Gallwn ddyigu, amryw bethau buddiol, 
oddi wrth yr hyn a ddywedpwyd; ond yn neill- 
duol, dyſgwn | | Ws 
(1.) Mor bell yn ol oddi wrth y rheol, je, 
mor wrthwyneb i reolau crefydd yw llawer o 
broffeſwyr crefydd. Och mor anaml yw y rhai 
ilyn gwiſgo cariad! Onid oes achos i ofni, 2 
barnu, mae'r dyddiau hyn yw rhai o'r dyddiau 
embyd, y prophwydodd Paul am danynt? Pryd 
mae dynion yn angharedig, a'u ſerch arnynt eu 
hunain. Ig, | 
(2) Mor annhebygol yw llawer o ddynion, 
au cyfrifant eu hunain yn grefyddol, i fod 
yn frodyr! ie, mor annhebygol yw llawer, o 
fod dim perthynas rhyngddynt Xu gilydd yn 
yr Arglwydd ; gan nad ydynt yn caru ws 
ydd, 


"LEY 
ydd, ond yn cnoi a thraflyngcu eu gilydi; 

rl telly yn Uabrocuiah i fod yn elynion = ya 
frodyr i gilydd : a pha fudd a all y cytry 
gael o'u bod yn proffeſu eu bod yn frodyr 
* (3) Dyſgwn el bod hi yn llawn 17 i ni ol. 
1 ddeffroĩ o gyſgu, a myned at ein dyledſwyd 
'hon, a phob dyledſwydd arall; canys, os ydyn 
.yn gwir gredu, y mae'n hiechydwriaeth ni 
nes na phan gredaſom : a dylem o hyn allan fo 
'yn fwy gofalus i gyflawnu 'r ddylediwydd hon, 
'wrth gofio mor elgeulus a fuom, gan fod car 
1ad brawdal mor tuddiol i ni, ac i eraill, x 
felly i anrhydeddu Duw a'i achos yn y by. 
Nid pan y byddo'r Barnwr yn galw arnom i 
Toddi cyfrif, yw'r pryd i ni fyned at ein dyled- 
ſwydd. Llawer a gwynant, wrth ymadel it 
byd 'bwn, eu bod wedi cyfeillachu cymmaint! 
dynion y byd, ac mor lleied a phobl Ddus 
Ac fel yr ym yn diſgwyl bod byth gyd a'r bro- 
dyr, y mae'n perthyn i ni ofalu am eu gwirgan 

wy.yn y bywyd hwyn. SN 
2. Bydded i bob un, yn enwedig pob pro- 
fieſwr i holi ei hunan : | 
(tt) Pa una ydyw yn feddiannol o'r reddf 
neu'r egwyddor o gariad brawdol yn ei enaid, 
al nid yw? A thu ag at adnabod hyn, Enaid, 
angenrheidiol i ti ymofyn, A ydwyt ti yn 
frawd neu'n chwaer, yn yr Arglwydd? A an- 
wyd di o Dduw? Oblegid oni anwyd di 
Dduw, ni elli garu mewn gwirionedd yr hwn 
a anwyd uo hono ef, fel y cyfryw ; ac os gan. 
wyd di o Dduw, y mae r egwyddor o gariad 
brawdol ynot ti. H ynny yw, os ydwyt mew! 


rhan wedi dy wir ſancteiddio, y mae ſanctei- 
ddrwydd yn dy ſerchiadau di; ac felly y ma 
yoot ſerch ſanctaidd at Dduw a'i bobl. Nil 

i oſod nodau genedigaeth o Dduw neui ſanc- 
teiddrwydd i lawr yma, yn neillduol; 05 


j 


ww Ao 


nv co eo UT _ &O 


1 871 
beb law yr hyn a ddywedpwyd gan er- 
ill) yr wyf wedi trin rbhyw beth ar hynny 
yn y rhan ddiweddat o'r Traethawd am y Wiſg- 
wen-ddiſclair.' © 84 
(2) A ydwyt ti yn goſod yr egwyddor hon, 
o gariad brawdol, ar waith; nid yn unig mewn 
sir ond hefyd mewn gweithred a gwirionedd; 
Wyo yr holl ddyledſwyddau perthynol iddi; a 
ynny hefyd tu ag at ei hiawn wrthddrychiau? 
Ai duwioldeb, ie, gwir dduwioldeb, mor be- 
Iled ag yr ydwyt ti yn deall am dano mewn 
dyn arall ydwyt ti yn ei garu? A ydwyt ti 
Wyn gofalu o'th galon, ger bron yr holl breſen- 
roll Dduw am gyflawnu holl ddyledſwyddau 
*Wcariad, tu ag at dy frodyr, ac yn gofalu, wrth 
ea cyflawnu, ar fod yn eu eyflawnu hwy o gar- 
[WW iad, ac nid o un gau ddiben ? 
8 (3) A ydym yn gofalu gochelyd pob peth a'r - 
ſydd yn rhwyſtr neu yn niweidiol i gariad braw- 
aol, neu yn tueddu 1 fod felly? Canys onid 
dym yn gochelyd y pethau ſy'n wrthwyneb- 
ol i wir gariad, nid oes arwyddion digonol o'n 
bod yn gwir garu; ac os nid ydym hefyd yn 
Wl gofalu i ymarfer 4'r pethau ſydd yn fuddiol i 
WW gynnal ac i feithrin cariad yn barhaus, nid oes 
| 


argoel on bod yn caru yn ddiragrith. 

Ond yſgatfydd, y gall proffeſwr, o ryw fath 
neillduol o dymherau, ddywedyd, V mae rhai 
dynion, ar na allaf farnu nad ydynt yn ddyn- 
ion duwiol, yn y gwraidd neu yn eu calonnau ; 
ond y maent yn wrthwynebol i mi, mewn llaw- 
er o bethau, a pha fodd y gallat fi eu caru hwy? 

Atteb. Yſtyria, Enaid, os wyt yn dduwiol, 
etto dy fod dithau yn wrthwyneb i Dduw 
mewn llawer o bethau neu fod ynoti etto lawer 
o bethau yn wrthwyneb i Dduw (ac yn un peth 
y mae dy ddadl di yn erbyn caru ei bobl ef 
n ei erbyn ef;) etto nid yw Duw yn Nan 

| e 


1 88 ] 
a'th garu di, ſydd blentyn iddo; a phe oeril 
Duw yn ei gariad tu ag attat ti, bob tro agy 
byddech ti yn gwneuthur peth gwrthwyneh 
iddo, mewn meddwl, gair, neu weithred, Och 
Enaid, beth a ddeuai o honot ti! Gan hynny, 
os ydwyt yn barnu'r hwn ſy'n wrthwynebo| 
i ti, yn un wedi ei eni o Dduw, car ef, is 
car ef er ei fod ef yn wrthwynebol i ti mewn 
rhaj pethau. Canys daw amſer pryd' na bydde 
neb o blant Duw yn gwrthwynebu eu gilydd, 
nac yn wahanol yn eu barn, - : 

_  Gwrth, 2. Mae rhai o'r cyfryw yn dywedyd 
yn erbyn rhai pethau a'r wyfi yn en harddel 
mewn crefydd ; ac 9 yn dywedyd yn ddi- 
yityrllyd am danynt, fel pe byddent yn ddir- 
mygus tawn yn eu golwg, a'u bod yn chwen- 
nych 1 eraill hefyd i edrych yn ddirmygus ar- 
2 ; a pha fodd y gallafi garu'r cyfryw ddyn- 
on 1 
Att. Hynny a ddylai dy oſod ar waith i ei. 
rych, pa un a yw'r pethau hynny, y rhai 
mae'r cyfryw yn dywedyd yn ddirmygus yn et 
herbyn, yn wir bethau crefyddol, ai nid ydynt! 
Ac os nid ydynt bethau wedi eu filfaeny ar a 
Duw, fe ddylyd dywedyd yn eu herbyn, er d) 
fod di E arnynt yn bethau crefyddol: 
ac ni elli di ddim wybod fod dy 'frawd yn d 
ddirmygu di, er ei fod ef yn dywedyd'yn ddit. 
mygus am y peth y mae efe yn edrych arno t 
gyfeiliornad ynot ti. Ac os yw efe, trwy ei 
Iygredigaeth, yn dywedyd rhyw eiriau dirmyg- 
us am danat ti, wrth. diypedyd yn erbyn j! 
ygu yn gyfeiliornad 


Loh „ 


XY — > uO 


mM O* - 


ed 


byn-y mae eſe yn ei © 


.ynot, rhaid cyfaddef mai el fai ef yw being 
end etto cofia mai mewn cyflwr o amherffeith- 
rwydd y mae yntau, a maddey iddo ; ac o gat 
ad arno gweddia drofto, 

Ac os yw'r pethau wyti yn eu harddel, 


rhal 


as ono w => © x 


% 


i 
U 
| 
0 
| 
| 
) 
) 


89 ] 


chai y mae yntau yn dywedyd yn eu herbyn, 
yn bethau 'ſgrythurol, ac felly yn bethau o 
uw; ni allafi ddim barnu ei fod ef yn eu 
golygu hwy, felly, os yw yn. ddyn duwiol; ga- 
nys.pe galygai 'te. hwy ſelly, pa fodd y gallai 
eie ddywedyd-yneu berbyn.? Gan fod yr Apoſ- 
tol yn dywedyd, Ni allwn ni dim yn erbyny givir- 
imedd ond dros.y.gwirienedd. A phe, gw e. 
un i fod dyn yn dywedyd yn ddiyſtyrllyd yn 
erbyn peth, ac ar yr un pryd yn barnu mai 
gwirionedd Duw yw'r peth hwnnw, ni wn i 
pa fodd i gyfrif hwnnw yn ddyn duwiol: ac 
os yw.efe yn golygu'r peth y mae efe yn dywed- 
yd yn ei erbyn yn gyfeiliornad, (er nad yw,) ac 
felly'ndywedyd yn ddiyſtyrllyd yn ei erbyn, paid 
2ĩ gaſau ef; eithr yn hytrach toſturia wrth eĩ dy- 
wyllwch ef; ac o gariad arno, dy wed, gyda Phaul, 
Myfi a archaf ar Dduw na's cyfrifer iddo. 
Gwrth. 3. Yr wyfi yn gweled pethau cyfeil- 
iornus ian yn cael eu harddel a'u cynnal, mewn 
cretydd, gan rai, na allaf farnu nad ydynt yn 
dduwiol; ac yr wyf oblegid hynny, dan ang- 
enrheidrwydd i ddywedyd yn eu herbyn. A 
pha fodd y gallaf eu caru hwy pan y byddwyf 
Jn dywedyd yn eu herbyn ? | 
Att. Peth angenrheidiol i ti, yn y lle cyntaf, 
Jw dwys yſtyried y peth yr ydwyt yn ei wrth- 
wynebu ; rhag i ti, mewn anyſtyriaeth a byr- 
bwylldra, fyned i wrthwynebu gwirionedd yn 
le athan enw cyfeiliornad; canys os gwirion- 
edd, dan -enw cyfeiliornad, ydwyt-yn ei wrth- 


wynebu, nid rhyfedd fod Duw yn dy adel i 


cert yn dy ſerohiadau at ei bobl ef; oblegid 
mae achos i ofni dy fod yn gyntaf, yn dy an- 
yſtyriaeth, wedi oeri tu ag at Dduw ; gan hyn- 
ny, O frawd, gochel amddiffyn cyfeiliornad 
na gwrthwynebu gwirionedd, rhag dy gael yn 
dyſt anffyddlon i Dduw ; ie, rhag iddo dy ge- 

5 I ryddu 


„ 
ryddu a'th gael yn gelwyddog ! Diar, xxx. 6. 
Ac os, wrth ddwys a ditrifol yityried, y c 
allan i gyflawn fodlonrwydd it', mai cyteilior. M' 
nad ydwyt yn ei wrthwynebu, a bod i ti ava 
i'w wrthwynebu ef; gofala na byddo gennytiil! 
amcan i writhwynebu'r dyn a fyddo yn ei ar. | 
ddel, gymmaint neu yn fwy na'r cyfeiliorna 
a fyddo'r dyn yn ei arddel. Ac os yw 'r dy | 
yn dduwiol, etto yn gyfeiliornus, oni fedri d 
wneuthur gwahaniaeth rhwng y dyn a'i gyfeil | 
iornad? ac os gelli wahaniaethu rhyngddynt, 
pa ham na elli garu'r dyn, a gwrthwynebu e 
gyfeiliornad ef ar yr un pryd? Nid oes un grid 
o argoel bod Paul yn caſau neu yn anghan 
- Pedr, pan yr oedd efe yn ei wrthwynebu el 

n ei wyneb, am ei fod ef i'w feio. Ac os i 
elli di wrthwynebu cyfeiliornad, mewn Criſt 

ion, heb gaſau'r Criſtion ar yr un ꝓryd, yr wil 
yn ofni mai nid dros Dduw, ond droſot d 
hun, (os nid dros Ddiafol) yr ydwyt yn gwe- 
thio : gan hynny gofala, o hyd, ar fod cariad 
yn cael ei berffaith waith; a bod dy gart 
a'th doſtyru. di at dy frawd cyfeiliornus, ynghy! 
a golwg ar ogoniant Duw, yn fwy na dim, yn 
dy gymmell di i ymdrechu i'w droi ef o g. 
feiliorni ei ffordd. Ac yna y dyſgu wahanize 
thu rhwog Criſtion a'i gyfeiliornad. 

(4) A ydwyt ti yn yſtyried y mawr niwell 
ſydd i dy enaid di dy hun, ac eraill, a'r anhat- 
ddwch fydd i ffyrdd Duw, o eſgeuluſo'r arte; 
iad parhaus o gariad brawdol? Yr hwn ni; 
yſtyrio hyn, eglur yw nad yw efe yn iawn gam. 
O frodyr anwyl, yſtyriwch, y mae efgeululc 
cariad yn beth o fawr anfantais i ni ein hun 
ain; mae hynny ar y ffordd i'n dwyn du 
fwy o gymmylau ac ofnau, a than fwy 0 
rym anghrediniaeth: o herwydd os ni by, 
-cariad brawdol ar waith ynom, mae bynm g 
t rbol 


191 J 
rhoi achlyſur i ni 1 ofni na anwyd mo honom 
o Dduw, gan fod yr hwn a genhedlodd Duw yn 
caru'r hwn a genbedlwyd o hono ef. Hefyd, 
y mae diffyg cariad at y. brodyr yn achlyſur i 
ni i golli llawer o'r budd ſydd yn eu cyfeillach 
hwy; canys pa fudd a allwn gael ynghyfei- 
llach rhai na byddom yn eu caru ? Mae eſgeu- 
luſo gwiſgo cariad, hefyd yn niweidiol i eraill: 
gan fod hynny, ond odid, yn ein cadw, rat 
prydiau o'u- cyfeillach, pryd y dylem fod gyda 
hwy, (mae hyn yn golled i ni 'n hunain hetyd,) 
ac yn gwneud ein cyfeillach yn fwy anfuddiol 
iddynt, pan y byddom yn eu plith : mae'r cyt- 
ryw efgeuluſtra hefyd yn rhwyſtr i wneud y 
eymmwynaſau perthynol, mewn ffordd o wa- 
lanaethu ein gilydd : canys os gwnawn gym- 
mwynas 1 frawd, heb gariad atto, gwaith af- 
rwydd a fydd hynny i ni; a diflas hefyd i'r 
brawd y gwneler y cymmwynas iddo. Hefyd, 
mae eigeuluſo cariad yn niweidiol i achos 
Duw a llwyddiant crefydd; gan fod dynion 
anghariadus at eu gilydd, yn gyftredin, yn af- 
wyddiannus mewn crefydd, gan fod yn due- 
adol i ymollwng oddi wrth eu gilydd, a gadel 
chos Duw i ſyrthio i'r Ilawr rhyngddynt. Pob 
n a'r fydd a dim gofal ganddo am gynnal ach- 
os Duw yn y byd, yſtyried hyn; a gwiſged gar- 
ad yn barhaus. Jo 
(5) A oes dim gwir ofid yn ein calonnau wi 
dblegid bod cariad brawdol mor fach ynom 
i, 2't ffrwythau mor guddiedig? os nid oes 
um gofid yn ein meddiannu oblegid hyn, mae 
rgoel drwg iawn, nad ydym yn priſio nac yn 
zofalu am danom ein hunain, nac am ein bro- 
yr, nac am achos Duw chwaith ; ac os felly, 
eth ſy reſymmol i ni ddiſgwyl yn y diwedd ! 
Vim llai na bod mewn tragywyddol boen, heb 
yteillach Duw'r cariad, na'i bobl. Peth of- 
| I 2 nadwyt! 


galarwn, O galarwn oblegid ymadawiad car- 


y maent yn caetachlyſur i ryfeddu yn y gwrth 


_ ehwiltwn yn ein plith, fel eglwys Dduw, rh 


1 921 
nadwy i ond etto gobeithio mae dynion ydym 
ar fydd yn meddiannu mawr hiraeth am . 
gariad, ac yn gofidio o ciſiau ei weled el $3) 
ang | es ac pars off” 1. 7: 
3- Cyngor,' cymmered: pu b Criftion nen 
i ) lalarw oblogid mor lleied o gariad braw. 
dol a welir ymyſg-proffeſwyr crefydd, y dydd- 
jau hyn: nage, yn lle partiau a chynh rs 
onid yw cariad; hytryd * 3 
hau] O meibion a- merched Sion, 1A 
alaru o oblegid hyn ! P'le y lir cariad 
brawdol yn gryf ymyig y ſaint, a angerddi 


iddo, telgynt ! Fe ddywedpwyd gynt, mai df 
oedd: ran ni allant ddiffoddi cariad, 5405 


awr y mae 'n ymddangos fel pe bytdai ar ddi- 
ffoddi; yr hyn ſy'n dangos ted llawer iawn 0 
bethau ar waith yn ei erbyn ef ! gan hynm 


ad] ymadawiad grym cariad ! Deuwch fro- 
dyr, deffrown, yſtyriwn, a chwynwn y coliech 
r bron Duw, a cher bron ein gily da! Fe 
- amiſer ag yr oedd cariad y ſaint at eu gil 
ydd yn rhyfeddod, 7 fawr ryfeddod yngolvy 
eu 2 mice Fine? * T5 eu gelynion ant 

ele fe mae'r Criſtnogion 
yn — eu gi 2 Wok: P Ond' In aur, Och yn am 


— = 
r nf ac. ...... . w*#.&8S.- 


yneb, a dywedyd, Wele mor ddigariad u 
Ori lor af eu "oh galarwn'a worm 
e 
(2) heilen my ddyfal, pa ddrygay ſyn 
#itthay gan fod cari __ oeri cymmaint 
iwie au, . hunain, a 
drygau yn amihau ynddynt, ac yn w 
— 5 newn rhwyſtr i ni garu'n brodyr. A 


mi» ef mn > v3 wg „ 


bod un rhyw ddtygau yn amſhau yno hefyd : ® 


os cawn 


mq 3 


h 
104 dry gau * neu yn ein plith: 
bwriw! 


( 93 ] 
bwriwn hwy ymaith yn"enw ac yn nerth Ar- 
glwydd y lluoedd. | | 
* (3) Gofalwn i arfer pob dyledſwydd berthy- 
nol i. gynnal a chynhyddu cariad. Mewn modd 
neillduol frodyr, a chwiorydd hefyd, nac eſ— 
uluſwch eich cyd-gynnulliad eich hunain ; 
cadwch eich lleoedd yn Nhy Dduw yn ofalus; 
oblegid, os amgen, chwychwi a oerwch yn 
eich ſerch tu ag at eich gilydd : os yw tan car- 
iad yn eich calonnau chwi, goſodwchei farwor 
ef at eu gilydd, yn eich diwyd a'ch cydwy- 
bodol gyd-gynnulliad, a thrwy annog y naill 
y llall yn eich cynnulliad, at gariad ; ac yna y 
Il dorri allan yn fflam, -a'r na ddiffoddir. Ar- 
rwch, ar bob cyfleuſtra, Fee gar- 
iadus a'ch gilydd; adroddwch eich profiadau 
perthynol wrth eich gilydd, a chyfarwyddwch 
eich gilydd 1 adnabod dichellion Satan, yn neill- 
duol ei ddichellion ef yn erbyn cariad brawd- 
ol; y rhai ydynt aml iawng : Ac arferwn bob 
ffordd a moddion perthynol i gynhyrfu'n car- 
iad ni at ein brodyr, ac i ynnill eu cariad hwy- 
thau attom ninnau. 5 
(4) Cadwn wiliadwriaeth waſtadol yn erbyn 
y pethau a ſoniwyd, y rhai a nodwyd eu bod 
yn rhwyſtrau niweidiol i gariad brawdol; ac 
yn erbyn pob peth arall a'r a tyddom yn eu 
canfod neu yn profi eu bod yn erbyn cariad ; 
canys oni chadwn wiliadwriaeth yn erbyn y 
rhwyſtrau, nid oes dim digon o argoel ein bod 
am gynnal cariad; ac onid ydym am gynnal 
eariad, y mae gennym achos 1 farnu, na anwyd 
mo honom o Dduw : ac ni allwn ni byth gyn- 
nal cariad heb ochelyd y pethau ſy'n rhwyſtrau 
iddo. Gochelwn, yu neillduol, rhag gollwng 
y byd yn ormod i'n ferchiadau,. gan fod cariad 
at y 5 yn tueddu yn fawr ian 1 oeri'n ſerch 
ni at Dduw a'i achos, ac yna at ei Þobl ef: 
£4: gochel- 


1 
th hefyd gyfeillachu yn ormod ac yn 
afreidiol a Hude y byd, —— s. hynny hefjd 
aok tuedda i oeri tu ag at bobl Dduw : ie goch- 
elwch bob peth a'r a yn tueddu i rwyſirg 
neu leihau cariad, K 
_ (5) Myfyriwn lawer ar y ddy ledſwydd o gars 
iad brawdol, ac ar air Duw ſydd yn ein rhwy- 
mo ni iddi; Yityriwn mai cyflawnder y gyf- 
Taith yw cariad: ie, caru ein gilydd © galon 
Dur yn belaeth: cofiwn fod cytraith Duw yn 
ein rhwymo ni i'r ddyledſwydd hon, a bod 
Criſt wedi ail 'roddi r gorchymyn hwanw yn 
erchymyn newydd i ni: gan hynny na ddiyſ- 
tyrwn Griſt, ein Prynwr a'n Hathraw, trwy eſ⸗ 
geuluſo caru ein gylydd. | 
(6) Yſtyriwn yn ddwys ſiampl ragorol Crift 
yn hyn, yr hwn a roddoddi ni fiampl fel y 
<anlynem ei ol ef: ac y mae efe yn dywedyd 
wrth ei ddyſgyblion ef, am garu eu gilydd tel 
y carodd efe* hwynt: a'r rhai ſy'n eſgeuluſo 
<ariad, y maent yn ymwrthod a dyſgyblaeth 
ac 2 ſiampl Criſt; ie y maent yn rhoddi gor- 
mod o arwyddion mai dyſgyblion a dilynwyr 
famplau Diafol ydynt ! Coftiwch na chafas un 
peth rwyſtro Crift i garu ei bobl; na chaffed 
un peth in rhwyſtro ninnau 4 garu y rhai mae 
arwyddion iddo fe eu caru, a rhoddi ei hun 
droſtynt. Ond etto, | 

(7) Gochelwn rhag un amſet i nilynu mewn 
eyfeiliornadau, gyda. neb brodyr, dan enw neu 
eſgus o arfer cariad brawdot, Canys cariad 
brawdol, fel y mae'n gariad duwiol, a gyfftfes 
ddyn i argyhoeddi ei frawd o'i gyfeiliornad; 

n ymdrechu i'w droi ef i'r iawn, yn add- 
Eyn AC py epa. ac nid ei annog i lynu 
ynghyfeiſiornad ei frawd: ac er fod cariad yn 
tuddio 4liaws o bechodan, fel y mae'r dyn 
cariadus yn barod i edrych dros feiau ei boom 

| y rha 


— 


[9] 
rhai 2 fyddont yn fwyaf unton-gyrch yn ei 
+ was ef, yn enwedig ar gyfaddefiad o honynt, 
Se. etto ni ddylem ni ddim, dan enw cariad, 
edrych ar fai yn erbyn Duw yn llai nag y by- 
ddo efe, ac felly i lynu mewn rhyw beth cyfeil- 
iornus, oblegid ein bod yn barnu'n dda, o ran 
duwioldeb, am y dyn a fyddo yn ymarfer a'r 
cyfeiliornad hynnw. Yr oedd Pau}, yn ddi- 
ambeuol, yn barnu'n dda am dduwioldeb Pedr; 
etto ni lynodd efe gyd ag ef yn ei gyfeiliornad, 
eithr gwrthwynebodd et, am ei fod-yw feio: 
gan hynny, na lynwn mewn. cyfeiliornad, gyd 
ag un brawd, ſef na lynwn ynghyfeiliornad * 
neb, am ei fod yn frawd ; canys hynny a fy- 
ddai niweidiol i ni, ac i achos y — byw, 
yr hon a ddylem ei garu fwyaf; ac he- 
fyd yn niweidiol i'r brawd, canys hynny a 
allai fod yn foddion i'w gadarnhau ef yn el 
gyfeiliornad ; oblegid os ymarferi di à'r cyfeil- 
iornad gyd ag ef, gall efe farnu trwy hynny; 
nad oes niweid yn ei gyfeiliornad ef; canys 
mae rhai mor wan eu deall a goleuni eu cy 
wybodau, ac y cymmerant eu cadarnhau mewn 
bai, wrth weled dyn y byddont hwy yn barnu 
'n dda am dano ef, yn ymarfer ag ef. Mae 
rhyw beth o hyn i'w ddyſgu oddi wrth yr 
hyn y mae'r Apoſtol yn ei ddywedyd am fwyt- 
ta'r peth a aberthwyd i eulunod. 1 Cor. viii. 
(8) Gochelwn laeſu oddi wrth un rhan o 
wirionedd Duw er mwyn neb, dan enw cariad 
brawdol. Nac edrychwn ddim yo llai ar un 
rhyw beth a'r ſydd yn perthyn i'r Arglwydd; 
oblegid bod rhai dynion, a ffom yn barnu in 
dda am danynt, yn edrych yn fach arno, neu 
os byddant yn ei wrthwynebu ef: Gwna di, 
Enaid, ddefnydd da o'r goleuni a roddodd Duw 
iti, gan gadw gyda'r gwirionedd, er dim. Mae 
cariad yn cael ei gamddefnyddio, pan y _ 
. cae 


(961 
caelei wneuthur yn eigus | lynu mewn cyfeilior. 
nad, neu i laeſu oddiwrth un mith o wirionedd 
hurol : mae cariad brawdol, gwirioneddol 
gariad brawdolyn gariad ſanctaidd, ac ni all 
cariad ſanctaidd (fel y cyfryw) ein gyrru ni all- 
an o ffordd -Duw, na gadel ei wirionedd ef, er 
mwyn neb dynion pwy bynnag: gan bynny 
os yw dy gariad di at ryw un neu at ryw rai 
duwiol yn dy annog di i laeſu oddi wrth un 
rhyw beth a'r ſydd yn perthyn i'r Arglwydd, 
a hynny yn unig oblegid bod y rhai duwiol 
hynny heb fod yn ei arddel ef, meddaf, os fell 

y mae, mae Illawer o dywyllwch. yn dy ddeall 
di, a llawer o lygredd yn dy gariad di; gan 
iti oſod dyn yn lle Duw, a myned dros or- 
chymyn Duw at y dyn; ac felly goſod y dyn 
yn-uwch na Duw, gan wneuthur Duw o'r dyn, 
mewn yſtyr, a gwadu Duw, yn y gorchymyn 
'i eiddo, yr hwn a eſgeuluſaiſt er mwyn y 
dyn; peth ofnadwy ! Cofiwch na allai Paul 
ddim yn erbyn y gwirionedd ond dros y gwir- 
Hefyd, ni ddylem ni ddim oſod cariad yn 
eſgus in rhwyſtro ni i ymdrechu dros y ffydd, 
_ a roddwyd unwaith i'r ſaint, pan y byddo gal. 
"wad i ymdrechu droſti: ond ni ddylai hyn 
guddio na rhwyſtro cariad brawdol; mwy nag 
y dylai cariad brawdol rwyftro hyn. Er yſgat- 
fydd, pan yr elo dyn i amdddiffyn gwirionedd, 
yn erbyn ei wrthwynebwr; y gall fod tuedd- 
1ad. ynddo, trwy'r —— ſydd ynddo, i ddig- 
io worth berſon ei wrthwynebwr ; ie, er ei fod 
yn barnu mai dyn da yw ; a gall fod rhai or 
fath dymherav, fel mae. prin, rai -prydiau, ) 
_ eaiff eu cariad hwy weithio dim tu ag at eu 
gwrthwynebwyr, ie, gymmaint ag y . gallant 
edrych arnynt, heb anfodlonrwydd a chwerw- 
der yn eu herbyn: ond gwendid a ay = 


1 97 } 
fawr alaru o'i blegid, yw hyn: a dylai Criſt'- 
nogion, yn N gweinidogion,, ymegnio i 
gadw., cariad yn ei le yn. waſtadol: a'r yſtyr- 
jaeth Oi fod yn gyflawnder y gyfraith, ac yn 
orchymyn newydd Criſt, a gynnorthwya laws» 
er, fel moddion, ar y Criſtion i hynny. 

A'r dyn ni fedro, mewn rhyw radd dda, ym- 
drechu, a gallu, cadw'n gariadus tu. ag at ei 
frawd, wrth wrthwynebu. cyfeiliornad neu am- 
ddiffyn gwirionedd.;z gwell, dybygwn,. a fyddai 
iddo ef fod yn ddiſtaw, na myned i dorri'r. gy- 
fraith a'r prophwydi, ar unwaith, ac yn hynny 
hefyd, torri gorchymyn newydd: Criſt, neu ad- 
new yddiad y gorchymyn. Ar gweinidog yr. 
hwn ni fedro drin dadleuon yn dymherus ac. 
yn gariadas, tybygwn y dylai hynny, fod y 
than leiaf o'i weinidogaeth ef; er cymmaint y 
byddo ei ddeall ef i drefnu rheſymmau. Mae 
dynion duwiol, a doniol, weithiau yn colli, 
ge. tel. Jace ac Joan, o eiſiau yſtyried o ba 
yibryd y maent. 5 | 
| 3 Myfyriwch lawer ar y berthynas ragorol 
ſydd rhyngoch a'ch-gilydd, yn yr Arglwydd 
ſef eich bod oll fel eu gilydd (ſef pob duwiol) 
wedi eich gent o Dduw ; ac felly'n blant ir un 
Tad: ie, yn frodyr a-chwiorydd yn y berthyn- 
2s uwchaf a mwyaf ardderchog ;; ac oll yn 
werth yr un gwaed, gwaed yr un Oen Duw ! 
O frawd, edrych yn ſerchog ar dy frawd, dy 
frawd a brynwyd 4'r un gwerthfawr waed a 
thithau. Cofiwch frodyr, yn fynych hetyd, 
am dragywyddol barhid y berthynas hon; bro- 
dyr nawr, 2 brodyr byth !| Ac-yn y byd arall x 
bydd eich cariad yn berffaith. Y ſtyried y pe- 
thaw hyn yn fynych ac yn ddwys, a all fod yn 
foddion i breſennol wreſogi'ch cariad chwi 24 
eich gilydd. „ irs. $i 2 dL 

(10) Gweddiwch lawr ar Dduw am ei gym- 


_—”] . I 
morth, i wiſgo cariad rhwymyn perffeith. 
rwydd, ac i barhau yn frawdgaraidd: gweddi- 
wech am fwy o ſanReiddrwydd yn eich ſerch- 
jadau, mewn trefn i hynny; fel y byddoch 
barod a rhwydd i garu'ch gilydd ; nid ar air yn 
unig, ond hefyd mewn gweithred a gwirion- 
edd; ie, fel y byddoch yn barod i ddangos 
ffrwythau cariad, ar bob achos. Gweddiwch 
hetyd am fwy o brofiad o gariad Criſt yn eich 
eneidiau; yr hwn ſy'n naturiol i ynnill eich 
cariad chwi at ei gyfeillion a'i b ef: 
gweddiwch am gymmorth i yſtyried cariad 
brawdol yn ddyledſwydd barhaus arnoch ; ac 
am 1 chwi gael doethineb a nerth, i wrthwy- 
nebu pob peth ar a fyddo'n wrthwynebol i 
chwi garu'ch brodyr, neu'n wrthwynebol i'ch 
brodyr ich caru chwi. 2% 

'- (11) Bydded eich cariad at eich gilydd, yn 
un peth parhaus, yn eich cymmell i gyd-deimlo 
2 diffygiadau'ch-gilydd, ac i weddio dros eich 
gilydd. A phan weloch frawd, ag arwyddion 
yn ymddangos ynddo, o fod ei ſerch ef yn oeri 
tu ag at y brawdoliaeth, goſodwch ei achos4'i 
gyflwr ef, yn wreſog mewn gweddi, ger bron 
eieh Duw cariadus; dymunwch ar iddo gael ei 
wreſogi, gan Dduw, tu ag attoch, ac na chaffo 
efe ei adel i barhau mewn oerfelgarwch. Ac 
ymdrechwch i dynnu pob tramgwydd oddi ar 
ei ffordd ef. J 1 

(12) Er y dylai'n cariad ni, fod yn bennaf 


ac yn neillduol, ar amryw gyfrifon, at deulu't 


ffydd; etto, edrychwn a gofalwn na byddom 
yn cyfyngu ein cariad, ar bob yſtyr, at deulu'r 
ffydd yn unig: can's dylem, mewn yſtyriaethau 
perthynol, garu eraill hefyd; ie, dylem garu 
pawb, hyd yn oed ein gelynion : eanys y mae 
air Duw yn ein dyſgu ni i wneuthur felly. 
aer Apoſtol yn dymuno bod y Criſt'nogion 

yn 


( 99 ] 

yn cael eu chwanegu ymhob cariad, nid yn 
unig i'w gilydd, ond hefyd i bawb neu bob 
dyn, 1 Theſ, iii. 12. Ac fel rhai cariadus i 
bawb, ni a ddylem ddangos pob addfwynder tu 
ag at bob dyn, Tit. iii. 2. A thra y byddo 
gennym amſer cyfaddas, dylem wneuthur dai- 
oni i bob dyn, Gal. vi. 10. Ac yn neillduol, 
fe ddylai 'n cariad toſturiol a chymmwynaſgar 
ni fod tu ag at bob dyn diffygiol o un cym- 
mwynas, ag 2 ou ar ein dwylaw ni i'w 
wneuthur iddo; hynny yw, fe ddylai fod yn- 
om barodrwydd, yn ol ein cymhwyſder a'n cyf- 
leuſtra, 1 wneuthur trugaredd 1 bwy bynnag a 
fyddo yn druenus neu 'n ſetyll mewn diffyg o 
drugaredd. Hyn ſydd yn cael ei ddyigu i ni 
gan Griſt, yn Luc x, 27, Sc. lle y mae hanes 
am ei ymddiddan ef a rhyw gyfreithwr, yng- 
hylch caru'n cymmydog ; ac wedi adrodd dam- 
meg am ddyn yn ſyrthio ymyſg lladron, Sc. 
A thri o ddynion, ar ol eu gilydd, yn ei gan- 
fod ef yn eu gyflwr truenus; ond un yn unig 

o'r tri yn gwneuthur trugaredd ag ef: ac y 
mae r cyfreithwr. yn cydnabod mai 'r hwn a 
wnaeth drugaredd ag ef, oedd yr hwn. a gyt- 
lawnodd y gyfraith, ſef, Car dy gymmydog, &c. 
[Ac er bod amryw yn barnu fod Criſt, yn 
ddammeg hon, yn meddwl rhyw beth neillduol, 
wrth bob un yn neillduol o'r pethau a'r perſonau 
y rhai y mai 'n goffau yn y ddammeg ; megis 
| wrth y dyn truenus, Sc. dyn yn ei gyflwr na- 

tur: yr Offeiriad a'r Lefiad, y L Ser foeſol a 
ſeremoniol; wrth y Samariad, Criſt ei hun; 


wrth yr:anifail cyfiawnder Criſt; wrth y lletty, 
yr eglwys, Sc. Se. ond, er y gallir, yn. ddi- 
niweid, wneuthur rhyw gymhwyſiad buddiol o'r 
pethau hyn, ac o bob peth naturiol arall, neu o 
bob tro yn rhagluniaeth mewn pethau naturiol; 
etto nid wytt yn barnu fod Criſt yn meddwl am y 
[nies | | pethau 


+150 


amcan pennaf a neillduol y ddammeg, yw an- 


àc hefyd y gallai'r Samariaid, er eu bod yn 


ffygiol. Ac y mae Criſt trwy'r ddammeg hon, 


In, 1awn gyflawnu'r-gorohymyn ;-ond he 


body yn well na'r Offeiriaid a'r Lefiaid an- 
-rhrugarog]. A Chriſt a oroh 


.* 72 ddywedyd, Dos, gwna dithau 1 


ei roddi iddo ” 4 ninnau hefyd a ddylem dder- 
, wy e de ymyn bwn; canys yr hyn 2 ſeri- 


Wire wedi cuel ymmwynas; otto 1 


f 100] 


beben bynny yn neillduol, yn y ddammeg hon; 
= ni allafi & earyeh ar y pethau mae. rhai 
arnynt eu caſglu alu trefnu 
wth. ddammeg, . ddim ond R K 
ddifafl. neillduof oddi wrth ddammeg hon: 
hyn yd eglur i'm tyb i, odd worth 2 Crit 
n dywedyd, Dos, a gꝛiond dithau yr un modi. 
der yr un modd à'r Samariad; a pheth afre; 
Mangel iawn yw barnu, fod Criſt yn-cynghori 
r cyftreithwr i fyned at bechaduriaid truenus, 
Au goſod ar ei gytiawnder-ei hun, &c. &c. ond 


nog at gariad athrugaredd tu ag at rai diffygiol, 
a angos fod y-rba1 pennaf -mewn crefydd yn 
mpg nien, o'r Fuddewsn ; POE yn ol 

© 'gyflawnwr gorehymyn, Car dy gymmyaeg ; 


cael eu cytrit yn ddigrefydd, neu y hv rhyw 
rai dirmygedig eraill, gadw'r gorchymyn yn 
well na bwy, trwy fod yn fwy trugarog i rai di- 


nid yn unig yn amlygu, pa fodd i, a phy of 45 


15 either, (yr hwn oedd wr . - 
 prefydd Juddetoig) i gydnabod a chyfaddef 
Ty Uta trugarog, yn + cadw'r gorehy- 


ynodd ir 
reithwr, 7 (yr hwn/oedd o'r Offeiriaid neu'r 


'y-mae amcan y ddammeg yn 


eftur} er dg drugarog wrth pwy bynnag 
dd mewn diffyg o'r Neft 2 lech di 


Gao mHj=m oo ooam mag mos 


r blaen ſydd er addyſg i ni. Ac er 
abe bod chat annuwiol, yn fynych, yn 


_ 


[ 101 Þ 

ddylem ni ddim peidio a gwneuthur eymmwy- 
nas, na pheidio a dangos toſturi a thrugaredd 
tu ag attynt, pan y byddo diffyg arnynt ; canys 
wrth fod yn doſturiol, fel hyn, y byddwa yn fwy 
eglur yn. blant y Goruchaf ; canys daionus yw efe, 
i-rai anniolchgar a drwg. Luc vi. 35. _ 


Ac ary Criſt yn ein cynghori ni i garu 
ein gely 


nion. Mat. v. 44. — Luc vi. 35. Gan 
hynny ni a ddylem eu caru hwynt. Ac er 
na ddylem eu caru hwy dan yr olwg neillduol, 


ou bod yn elynion i Dduw neu i dduwioldeb, 


na than yr olwg o'u bod yn elynion + ni, fel 
yr ym yn broffeſwyr duwioldeb : (canys, yn yr 
yſtyr hyn, ebe Dafydd, Onid cas gennyf dy gaſ- 
eien di O Arghuydd” Onid ffiaidd gennyf y rhai 
a gyfedant i th erlyn? A chas cyflawn y caſeais 


nhynt: cyſrifais ſuynt i mi yn elynion. Salm 


exxxix. 21, 22.) Ond etto, ni a ddylem gary 
n gelynion yn ol cyngor Criſt, megis (1) Fel 
y maent yn ddynion neu yn greaduriaid rhe- 
ſymmol fel ninnau ; ac felly o berchen eneid- 
au gwerthfawr. (2) Fel y gallom faddeu idd- 
ynt yr hyn a wnelont yn ein herbyn; a gofa- 
lu hefyd ar beidio ag ymddial arnynt na 
gwneuthur niweid iddynt, pan y byddo ar ein 
dwylaw. Medd Criſt, Pan ſafock i weddio, ma- 
daeurwch, o bydd gannych. ddim yn erbyn neb. Ac 
medd Paul, Nac ymddiehuch rai anwyl, (3) 
Fel y galloch, yn ewyllyſgar, wneuthur dai- 
oni iddynt, pan y b'o ar eich dwylaw. Gwnewck 
dda i'r ſawl ach caſant.— Os dy elyn a newyna 


portha of, os ſyckeda dyro iddo ddied. (4) Dylem 


garu'n gelynion, fel rhai o fewn terfynau gobaith 


tray maent yn y byd hwn, ac felly 'n boſſibl 
iddynt gael gras, a dyfod ryw bryd yn frodyr yn 
Ir Arglwydd, Ni ddylai gat (neu weiſion) 
Jy" * yn ymryſongar (nac 1 gaſau dyn- 
ion) ond | 


yn dirion (ac yn. gariadus) zwrth 
K I bawh ; 


- — —— — 


e — 


. 1021 

bawb ; (er eu bod yn wrthwynebus,) i edrych, 
a reddo Duw iddynt ryw amſer edifeirwch i d. 
nabod y gwirionedd. (5) Dylem eu. caru, tel y 
gallom weddio droſtynt. Gweddiwch dros y rhai 
a wel. niweid i'chwi ac a'ch erlydjant. Meddaf, 
dylem garu'n gelynion, fel y gallom yn ewyllyſ. 
gar a Chatiadus, weddio am waredigaethau idd- 
Int o'u profedigaethau a'u cyfyngderau ; (Meiſe 
2 weddiodd dros Pharao, yn yr yſtyr hyn) a 
hefyd, gweddio am fendith iddynt ar eu cy- 
gderau a'u profedigaethau; Bendithiwch » 
rhai a'ch melldithiant ; hynny yw, yn un peth, 
Dymuno mewn gweddi, ar i Dduw eu bendith- 
io hwy. Dylem hefyd, eu caru fel y gallom, 
ie, fel y gallom o'n calon, weddio am'ddych- 
weliad graſol, hyd yn oed y gwaethaf o ho- 
nynt; a dymuno ar i Dduw faddeu iddynt eu 
| holl bechodau : ie, pe byddent cymmaint ge- 
lynion i ni 5 y lladdent ni o elyniaeth yn ein 
herbyn, pe byddai ar eu dwylaw, etto dylen 
fod yn barod i weddio ar Dduw am faddeuant 
+ iddynt. Mae gennym ſiampl hynod o hyn yn 
ein Hiachawdwr cariadus, pan yr oedd efe yn 
| cael ei roddi i farwolaeth gan ei elynion ; med! 

1 efe, O Dad maddeu iddynt, &c, Ac hefyd yn 
$7 Stephan, canys meddai yntau, ar ei liniau, (wrth 
bl gael ei ladd) A, gluydd, na ddod y pechod hun 

3 yn eu herbyn. © * | 
— 1 Felly gwelwn yn eglur, mai'n dyledſwydd ii 
wy | yw caru pawb, mewn yſtyr perthynol, can Ml i 
Fi fen cynghorir ni i hynny, yngair Duw ; ie, 
1 i garu'n gelynion; a chan y 72 aru'n ge. 
on lynion, nid oes neb a'r na ddylem ni eu cart, 
"F* o'r hyn lleiaf yn yr yſtyr a ſoniwyd; ac fe 
v5 dylem garu pawb, dylem, fel y ſoniwyd, 
ws waReuthur daioni i bawb; ond yn. enwedig it 
| rhai Jy o deulu'r Hud, medd yr Apoftol. Ct 
nys er y dylem garu a gwneud da da 


| [ 203 ] 
dylai fod gennym ſerch neillduol, ar gyfrifon 
neillduol, at y brawdoliaeth : ac felly parod- 
rwydd neillduol.i wneuthur daioni i'r brodyr 
ar chwiorydd cretyddol. 2 
(13) Megis ag y mae Brawdgarwch yn ddy- 
led{wydd barhaus ar Griſt'nogion, (wrtb y rhai 
jeuangach na mi yn y weinidogaeth yr wyf 
yn dywedyd,) fe ddylai'r deſgrifiad neu'r dar- 
juniad, y gwerthfawrogrwydd, y defnyddiol- 
deb, a'r angenrheidrwydd o hono; ynghyd a'r 
perygl a'r anfantais o fod hebddo, neu oi fod 
yn fach ymyſg brodyr, meddaf, fe ddylai'r pe- 
thau hyn gael eu trin ya fynych yn y eini- 
dogaeth. Vr oedd Criſt yn pregethu cariad 
brawdol, iw ddyſgyblion, yn y bregeth ddi- 
weddaf a bregethodd efe iddynt; gan eu mawr 
annog hwy at y ddyledſwydd hon; ac amly- 
guy byddai eu cariad hwy at eu gilydd, yn 
nod neu arwydd i roddi gwybodaeth i bawb 
mai ei ddyſgyblion ef oeddent. Yr oedd Paul 
yn ow yn y rhan fwyaf, os nid yn ei hol 
Epiſtolau, i annog yr eglwyſi i garu eu gilydd. 
Yr oedd yr Apoſtol Pedr yn gofalu annog y 
Criſt'nogion at y ddyledſwydd hon, o gariad 
brawdol : ac yr oedd yr Apoſtol Joan yn mawr 
annog at y ddyledſwydd hon. A chan fod y 
ddyledſwydd hon yn beth mor angenrheidiol 
ynddi ei hun, a'r arferiad Jiragrith a phar- 
baus o honi, mor angenrheidiol ac mor fudd- 
iol i eglwyſi Criſt, ac yn beth a'r ſydd yn an- 
„ rhydeddu ein Pen- athraw a'n Pen-bugail, ac 
mor fuddiol i anrhydedd a llwyddiant i achos 
bu ymyſg Criſt'nogion, ac hefyd bod gen- 
nym ſiamplau mor eglur a rhagorol o'n blaen, 
nac eſgeuluſwn goffau'r ddyled/wydd hon, yn 
y weinidogaeth ; eithr mynych goffawn hi, 
gan ddifrifol annog atti, ac annog pob peth 
ar a fyddo'n tueddu i getnogi'r arferiad o honi; 
ö : K 2 gan 


— HW”. ,c0*_ wan” at x <= 


104 J 
gan annog hefyd i ochelyd a gwrthwynebu pob 
peth a'r a 10 rhwyſtr yo . 1 folly 
rhwyſtr iddi. Ac at hynny, rhoddwn nin. 
nau'n, hunain ſiampl barhaus o gariad brawdal 
ynom ein hunain; oblegid os nibyddwn ni yn 
ddynion cariadus, ni bydd ein cyngotion ni at 
_ gariad ddim yn debygol i fod mor llwyddian- 
nus: mae ſiamplau yn tynych yn cael myy 
© effaith na geiriau; ac y mae geiriau yn y 
welnidogaeth, a fiamplau gweinidogion yn 
angenrheidiol i annog Criſt'nogion at y ddyled- 
ſwydd hon, a da iawn os bydd pob un o honynt 
ynghyd, yn Illwyddiannus : canys yna y bydd 
ein cyſur ni yn fwy, ſel gweifion Criſt; a 
budd yr eglwyſi'n fwy, ac achos Duw yn ftwy 
Wwyddiannus yn eu plith; ac felly y bydd an- 
rhydedd Duw a'n Harglwydd Jeſu Griſt yn 
cael ei oſod allan yn fwy: a llawer o ddrypau 
vn cael eu rhagflaenu, a Satan hefyd yn cae| 
ei ſiommi. vor 

Hefyd, bydded ein gweddiau dirgel a chy- 
hoeddus yn ddifrifol, ar i Dduw'r cariad i wei- 
thio mwy o gariad mewn Criſtnogion at eu 
gilydd; ac ar iddo fendithio 'n cyngorion a'n 
- hannogaethau tu ag at eu cynbyrfu at frawd- 
garwch parhaus ; ac hefyd, ar iddynt gael eu 
nerthu yn erbyn pob peth a'r a fyddo yn wrth- 
wynebol ac yn niweidiol iddo, 

4. Mae yma argyhoeddiad i bob dyn digar- 
iad, neu nad yw yn caru pobl Dduw fel y 
cyfryw, Mae'n eglur bod pob dyn anghari- 
dus yn parhaus droſeddu 'r gyfraith, ac heb un 
argoel bod ganddo barch 1ddi : a phwy byn- 
nag nad yw yn parchu 'r gyfraith, fel theo 
dywyd neu ymarweddiad, mae'n amlwy ei fod 
ef. dan y gyfraith, fel cyfammod o weithred- 
oedd ; ac yn ganlynol y mae efe dan ei mel 
dith hi. , 9 5. 


1 105 J 
Fr wyf wedi ſon eiſioes am y gyfraith, fel 
rheol, Sc. goddetwch fi y tro hwn etto, ar yr 
achlyſur hon. Mae'n dra eglur bod y gyfraith, 
fel yn llaw Criſt, yr hwn a Iwyr ryddhaodd-ei 
bobl oddiwrth felldith y ddeddf, trwy iddo gael 
ei wneuthur yn felldith droſtynt hwy ; meddaf, 
y mae'n gyflawn eglur bod y ddeddf neu'r gy- 
fraith foeſol yn rheol i Griſt 'nogion i drefnu eu 
bywyd ; a bod Criſt'nogion mor rhwym i'r ar- 
feriad o'u dyledſwyddau, tu ag at Dduw a dyn, 
yn ol y rheol hon, ag yr oedd dynion cyn i 
duw ddanſon ei Fab 1'r byd. Hawdd i'r dar- 
llenydd ddeall, nad wyf yn meddwl, bod Crift'- 
nogion yn rhwym i ymotyn am gyfiawnder, na 
bywyd yſbrydol na thragywyddol, trwy 'r 
ddeddf ; pell iawn oddi wrthyfi yw meddwl y 
fath beth; ie, mor belled a fy mod yn cwbl 
farnu na amcanodd Duw etioed, yn un oes o'r 
byd, i bechadur gael cyfiawnder na bywyd, 
trwy ei ufudd-dod perſonol i'r ddeddf, Sc. ac 
ymhellach, yr wyf o'r farn, am bwy bynnag 
ſydd yn ceiſio cadw 'r ddeddf, i'r fath ddiben, 
ef i gael bywyd trwyddi, ei fod ef yn rhwymo 
ei hun fwy fwy dan ei melldith hi: gallwn 
roddi amryw reſymmau, a igrythurau, i ga- 
darnhan hyn. Ond er byn oll, y mae'r ddeddf 
yn fuddiol, nid yn unig fel y mae hi, fel cy- 
fammod, Cc. yn dadguddio trueni dyn, ond 
hefyd, fel y mae hi yn llaw Criſt, (fel y ſon- 
iais) yn cyfarwyddo ac yn rhwymo dyn at ei 
. ddyledſwydd. A'n braint ni, fel Criſt'nogion, 
E ei chael hi, o law Criſt, (yr hwn a'i cyf- 
awnodd,) i'n cyfarwyddo, &c. Ac yr oedd 
Criſt, a'r Apoſtolion, yn gwneuthur defnydd 
O'r gyfraith + ddangos eu dyledſwyddau i Griſt'- 
nogion, ac i'w hannog attynt. Ac y mae Paul, 
- mewn modd neilldyol, yn gwneuthur defnydd 
o honi iddangos y * o gariad * 
. 3 Y O 


Ju ——— _ 
|» £4 REID o—o_— 
. * 


L 106 J 


ol i Griſt'nogion, ac iꝰC hannog hwy atti, Rhuf, 

Xili. 8, 9, 10. Gal. v. 13, 14. Ond ar yr un 

Pryd, ni a ddylem gofio ac yſtyried, mai nid 

dedd foldeb caeth, ond cariad Criſt a ddy lai fod 

yr egwyddor a fo'n ein parhaus gymmell at bob 

dy ledſwydd. 4 

| Ac yn awr, am y dyn nad yw yn cymme 

| gafel ar Griſt trwy Fad, AC — e. 1 _ 

ny, yn cymmeryd gafel yn y ddeddf, fel rhedl 

a chyfarwyddid bywioliaeth, ſef tu ag at drefnu 
ei ymarfenad wrthi neu 7 ol ei chyfarwyddid 
hi, y mae'r gyfraith, fel cyfammod, yn cym- 
meryd gafel ynddo ef, ac yn ei felldithio ef: 
telly pwy bynnag nad -yw 'n caru pobl Dduw, 
melldigedig y efe ger bron Duw ; a thruenus 
'ofnadwy yw el gyflwr ef ! 

Fel yr wyf wedi ſon, fwy nag un waith, ryw 
.beth yn neillcuol am y ddeddf neu'r gyfraith, 
yr wyf am ddywedyd yma, nad wyf Jn chwen- 
mych nac yn amcanu, trwy hynny, leibau, cy - 
fyngu, na thywyllu 'r efengyl mewn un gradd; 
na chymmyſgu'r gyfraith a'r efengyl ; ond am- 
Iygu chydig o'r modd y mae'r ddeddf yn waſ- 
anaethgar i'r r ac i ddynion efangylaidd: 

2 dynion crediniol, o yſprydoedd efangylaidd, 
yr unig ral ſydd 2 gwneuthur iawn ddet- 
-nydd-o'r ddeddf; ſef y rhai ſydd trwy Griſt, 
wn yr bwn y maent yn credu, wedi dyfod 0 
dan ei -melldith hi, fel cyfammod. Canys nid 
2oes un ffordd 1.ddyfod o dan y ddeddf, fel 
dammod o weithredoedd, ac felly o dan ei mell- 
«dith hi, ond trwy Griſt, yr hwn a'i cyflawnodd 
i fel cyfammod ; ac a dderbyniodd ei melldith 
i arno ei hun, yn ei ddioddefiadau chwer- 
won! Ac nid oes un ffordd i ddyn i ddyfod yn 

1 _— yn ei gydwybod, oddi wrth y gyfraith 

1 cel cyfammod, ac fel gelynes awdurdodol yn 
WH -melldithio-ei throſeddwr, ond trwy great 708 

| ghriſt; 


([ 1107 ] 
Ighriſt; ac nid oes neb yn gwir gredu 
Nebrift ond yr hw ſy wedi Salo Da. 
ac nid oes neb wedi-ei-eni o Dduw ond yr hwn 
ſy'n ymdrechu, yn ol cyfarwyddid y ddeddf, i 1 
garu ei frawd. Hyn ſydd wedi cael ei oſod 
allan yn eglur gan Jean, yn ei epiſtol cyntaf, 
pen. iv. ar v. Gan hynny edryched y dyn di- 
gariad arno ei hun yn ddyn diras neu heb ei 
ail-eni; ac felly heb hawl yng Nghriſt, ond yn 
un dan felldith y ddeddf! Och enaid digariad, 
nid oes ond megis cam rhyngot ti a bod dan 
anfeidrol bwys teimladwy o lid a digofaint 
Duw, rhbwng Cythreuliaid yn uffern! Yr yd- 
wyt ti, yn y byd hwn, yn debyg iawn i'th dad 
Diafol ; lleiddiad dyn oedd efe o'r dechreuad, 
ac felly y mae'n parhau; a lleiddiad dyn ydwyt 
tithau, yr hwn ydwyt yn caſau, ac nid yn caru 
'r duwiol; canys medd yr Apoſtol, Pob un a'r 
Hdd yn caſau-ei fraud lleiddiad dyn yw. Ac y 
mae gennyt achos i ddiſgwyl cael myned at dy 
dad Diafol ar fyrder, os felly y parhau di. Ac 
O na fendithiai Duw'r cariad y geiriau hyn, tu 
ag at dy fywhau di, a'th ddwyn 1 yſtyried dy 
gyflwr, cyn yr ymaflo tanllyd a dychrynllyd 
telldith Duw ynot, i'th oſod i alaru byth, dan 
dragywyddol boer! fe enaid, dymunwn dy gyf- 
newidiad graſol, ac i ti ddyfod at Dduw'r car- 
iad trwy haeddiant y Cyfryngwr cariadus; ac 
yn ganlynol i ti ddyfod i ymwaſgu'n gariadus 
a'r dyſgyblion, fel Saul. | | 
A chan dy fod di etto ar dir gobaith, neu tu 
ma i dragywyddol boen oddi wrth felldith 
Duw ; goſodaf ychydig o bethau ger dy fron 
iC hyſtyried; a phwy a wyr-na ſendithia Duw 
hwy, er lles preſennol a thragywyddol i ti. 
1. Yſtyria fod gennyt ti ſerch, a'ĩ fod ef ar 
waith ar ryw wrthddrychiau. 20 
2. Yſtyria, nad yw dy ſerch di ar waith: tu 
2 


1 108] 


ag at Dduw; pe amgen fe fyddai at bobl Ddyy 
hefyd; canys pawb a'r ſy'n caru Duw ſydd 
hetyd — caru pobl Dduw. f | 
3. NYityria, gan nad ydwyt yn caru Duy, 
rhaid bod gelyniaeth ynot yn erbyn Duw, ie 
rhaid dy fod di yn elyn i Dduw ; a thra y by- 
ddech ti yn elyn i Dduw, nid oes gennyt ti un 
gradd o le 1 farnu nad yw Duw yn elyn i tithau, 
ond y rheſwm mwyaf i farnu ei fod ef. 
4. YRyria, pa mor ofnadwy yw bod yr hyn 
ſy'n cynnal'dy fywyd di yn elyn neillduol i ti; 
ie, bod yr hwn ſy ag awdurdod ganddo i ladd 
dy corph a'th enaid di, a'th fwrw i uffern, yn 
_ elyn llidiog yn dy erbyn ! 
5. Yiſtyria, gan fod ynoti ſerch, a hwnnw ar 
waith, ac nad yw at ddaioni, at Dduw nac at 
ei bobl; fod yn rhaid ei fod ef ar ddrwg. 
» - 6, Gan fod dy ſerch di ar ddrwg neu ar be- 
thau drwg, Yſtyria fod y pethau drwg, y rhai 
r ydwyt yn eu caru, y pethau mwyat niweid- 
jol i ti dy hun! Onid oes cyfeillach ddirgel 
rhwng dy yſpryd di à'r Diafol ? Ac onid lleidd- 
- lad dyn yw efe? O yſtyria, mai ei amcan ef yn 
dy ddenuac yn dy dynnu di i gyfeillachu ag ef, 
vu, fel y caffoefe gyfleuſtra cymmwys i'th lad 
di! Onid ydwyt ti yn ſerchu pechod yn fawt! 
* Ac etto efe ſy'n dy ddwyn i golli dy fywyd' 
Cyflog pechod yw marwolaeth. Onid ydwyt ti yn 
caru annuwiolion y-byd, gan wneuthur cyfeill- 


ach neillduol a hwy ?- Etto y maent yn niweid- 


to] jawn i ti, i'th dynnu ar frys tu a diniftr! 
7. Yſtyria, mair pethau, a'r dynion, y ibi 
r wyti yn eu caru Twyaf, yw y rhai y mae! 


Du ſy'n cynnal dy fywyd di yn eu caſau fwy- 


af-: Duw ſydd ddigllon beunydd wrth yr annuu- 
iol; a dian ei fod ef yn elyn i'th bleſerau pe- 
chadurus di, y rhai yr ydwyt ti yn eu mau 


hoffi. x | | | 
£2 8, Yiſtyru 


AG > Akk e 


1 109 J 
8. YVſtyria di, ſy'n caſau'r duwiol, mai y rhai 
y mae Duw yn eu caru, yw y rhai yr ydwyt ti 
yn eu caſau; ac felly yſtyria mor wrthwyneb 
yr ydwyt i'r Duw hwnnw, a roddodd ac 1ydd 
yn cynnal ay tywyd gi; ac o flaen pwy un, 
ofnadwy, y byddi, ar fyrder, mewn barn! - 
9: Yityria, mai 'r bobl fwyaf diniweid, a 
mwyaf defnyddiol ar y ddaear, yn yr yſtyr go- 
reu, y pobl Dduw ; gan bynny nad oes gen- 
nyt ti un rheſwm da i'w caſau, neu 1 beidio a'u 
caru hwy : Y maent hwy yn gweddio am ffafr 
Duw iti, ac yn diolch iddo am y trugareddau'r 
dwyt ti yn eu mwynhau, ac am hir-ymaros 
uw tu ag attat ti, a phechaduriaid gwrthnyſs 
ig eraill : maent hwy yn gweddio ar i ti gael 
dy ddychwelyd at Dduw, a chael maddevant 
o'th holl fawrion ac aml bechodau : a phe gwe» 
lent argoel o'th ddychweliad, a'th obaith am 
Iywyd tragywyddol, hwy a lawenychent yn 
awr o't blegid ; a bendithient Dduw ar dy ran: 
2 pha reſwm a allai fod gennyt i gaſau'r fath 
ral? | 
Gallun chwanegu, yn y ffordd hon, am- 
tyw o bethau; ond yr wyf yn ofni fy mod yn 
thy faith eiſioes, i amryw; gan fy mod yn 
gweled gormod o arwyddion o fod dynion yn 
ddiog iawn i ddarllain, y dyddiau hyn. Ond 
os caiff yr annogaethau uchod un gradd o wit 
effaith dda, ar neb dynion anghariadus, tu ag 
at eu dwyn i yſtyried yn ddwys a theimladwy, 
eu trueni eu hunain ; yr wyf, dan yr olwg o fod 
yh boſſibl i hynny fod, i chwannegu yma, cyn 
dibennu, '*ohydig er cyngor,cyfarwyddid oefnog- 
rwydd, a chyfur i'r pechadur truenus teimladwy. 
Pwy bynnag ſy'n wir deimladwy o'i druenus 
pyfiwr, fel pechadur ger bron Duw ; àac mewn 
unan-ymwadiad yn hiraethu o'i galon am 
waredigaerh, &c, mae geiriau'r efengyl, cles N 
| 71 


[ 210 ] 
yl yr Jachawdwriaetb, yn gyflawn o gyfar- 
wyddiadau, annogaethau, a diddanwch i'r fath 
rai: A phe byddai ond y geiriau canlynol, 
yn cael eu cymbwyſo at y cyfryw ; y maent 
yn eiriau cynhwysfawr iawn, er cetnogrwydd, 
_ &c. i'r truenus teimladwy :- ſet, Gan fod i ni 
N meawr, yr hwn a aeth i'r nefcedd, 
Jeſu ab Duw | 
heb fedru cyd-ddioddef gyda'n gwendid ni, — ett 

heb bechod. — Ymddangoſodd /e i ddileu pechid 
zrwy ei aberthu ei hun, &c. Am hynny awn yn 
hyderus at orſeddfaingc y gras, fel y derbyniom 
drugaredd ac y caffom ris yn gymmorth cyfam- 
ferol. Deuwch attafi bawb a'r Hdd flinderog a 
Ikvythog, ac mi a (mwythaf arnoch, Gan hyn- 
ny bynnag pwy 1ydd deimladwy o'i drueni, 
deued yn galonnog at air y Had, yr hwn 2 

hoeddir iddo, gan ei gredu ef, à'i galon, i 
— 2 Mae pob diffyg a'r y ſydd 
ynom, yn dangos i ni ein trueni; a'n trueni 
yn dangos i ni yr angenrheidrwydd o Griſt : a 
_ gair gwirionedd yr etengyl yn ein cyfarwyddo 

ni at Griſt; a Chriſt yn yr efengyl, yn dywe- 
dyd, Vr kwn a ddl attafi, nis bwriaf ef allan 
ddim ; ac yna hefyd, y mae y Criſt gwerth- 
fawr, yr hwn a'n Ilwyr brynodd, &c. yn ein 
cyfarwyddo ni at ein dyledſwyddau tu ag at 
Dduw a dyn. 

Ac fel mai'r mwyaf o bob gras yw cariad, 
felly 'r fwyaf o bob dyledſwydd yw caru, neu't 
ymarferiad o gariad, tu ag at Dduw a dyn: 
cyflawnder yr holl gyfraith, neu'r holl orch- 
N yw cariad; ac felly cyflawnder cyf- 
awniad yr holl ddyledſwyddau yw caru. Gan 
hynny carwn yr Arglwydd ein Duw a'n holl 
galon, &c. a pharkaed brawdgarwch, | 


YK 


nid oes i ni Archoffeiriad. 


ns a a 


MA a+ oa £4. ms ama XA 2 a.o£- 6 WES IL 9 ”'” oGF#90 OH OY NO 1 


111 J 
Y R wyf yn, awr, wrth ddiweddi ſgrifennu, 
y 


n meddwl llawer am erledigaeth ar gre- 


x 


fydd, yr hyn beth a fu, ac a all fod etto: ac 


yn ganlynol mi feddyliais am yr amſerau ag y 


bu erlidwyr crefydd yn cael eu gadel yn rhydd- 


ion, i ddyfod fel cwn i orthrymmu a llarpio 


dynion crefyddol, O fel yr oedd y ſaint yn ym- 


neillduo at eu gilydd, gan ymneillduo oddi 


wrth- ddynion | byd ac oddiwrth eu. harferion 
hwynt. y pryd hynny ; a chan boffi cyfeillach. 
eu-gilydd yn glynu wrth y naill y lall ; megis 
ag yr oedd eu gelynion erledigaethus a gorth- 
rymmus yn cael achlyſur cymmwys i ddywe- 
dyd, Wele fel y mae 'r Criſt'nogion yn caru 
eu gilydd! Ni welid dim gwthio, ag yſgwydd 
ac ag yſtlys, yn eu plith y pryd hwnnw. 

Ac y mae en alarus i feddwl, mor lleied o 
awdurdod y mae annogaethau taer tyner, i 
gariad brawdol, yn ei gael ar Griſt'nogion 
dyddiau hyn! Och mor ddiofal y cair llawer 
am garu 'r brawdoliaeth, ac arfer dyledſwy- 
ddau cariad, a gochelyd y rhwyſtrau niweidiol 
a pheryglus ſydd iddo! O gymmaint yw ang- 


hariad, ymbleidiau, cnoi a thraflyngcu eu gil- 


ydd yn amlyccach na brawdgarwch diragrith, 
ir- byd I'w gweled, yn y rhai ſydd yn anyſtyr- 
io] o'r ddyledſwydd hon! Ac yn awr godde- 
fwch i mi, yn Enw a thros y Pen- bugail, 1 ddei- 
ſyf arnoch chwi broffeſwyr criſt'nogol, ie, yr 
wyf yn erfyn tros Griſt arnoch chwi Grift'- 
nogion anwyl, i yſtyried mewn pryd, mai er 
et bod hi nawr yn ddyddiau hafaidd a llonydd, 
ar broffeſwyr crefydd, o ran erledigaethau, etto 
na wyddom ni pa cyhyd y parha hi felly. Fe 
fu amſer ag yr oedd rhydd-did a llonyddwch 
yn beth dieithr iawn i eglwys Dduw ; ond yn 
awr y mae erledigaeth yn beth dieithr, yn 
enwedig yn y deyrnas hon: ac yſgatfydd y 
| ; ,-" 


* 
a 
9 
>. 
- 
4 \ 
=— 
= : 
\ 'Y 
\ 


YT 1. 1 
5 4 


| 15 


$4 ad "6 142 J 


thai roffeſwyr feddwl — hay 5 
. Sth, au bod: yn edrych ar airy fu 
2805 yn beth amboſtibli'w weled yn y rhan 
Bs o'r: by& mwy; .ac:oblegid hynn ay Ja rchy 
ras oo bob dyledfs Wp ac ymyig dyleds 
wyddau feral, yn anyſtyriol iawn o'r ddyled» 
dd o frawdgarwch; 26 felly blas y byd 4 
1 natur yn aros yn ormod arnynt, yn 
i Moab, yr hon y dywedir am dani, 


252 eſmuyth arni er ei hieuengftid, hi 4 


odd ar ei gwaddod, ac ni thywalltwyd hi q 


 teſiri teſtr, ac nid acth i gaethiued ac am ſyn- 


ny-y- ſafodd ei bl4s arni, ac ni newidiodd ei harogl.: 
Jer. xſvili. 11. Ac er mor anyſtyrioly gall rbai 
fod o erledigaeth, gall fod ynagos ian attom; > 


ac yr wyfi'n barnu fod Imbleidiau ac anghat- 
iad ymyſg Criſt'nogion, yn un o'r pethau mwy- 


— oy n galw'n uchel am erledigaeth ar ddynion 
dol: megis. pan 7 byddo ymdrechiadau 
— 4 bugail yn affwyddiannus i — 'r defaid 
nghyd, fe fydd hynny'n ei gymmell ef i oll. 
fro y-cwn attynt: ac ni allafi ddim farnu fod 
erledigaeth ymhell oddi wrthym ni, oni wel 
Duw fod yn dda i fendithio rhyw foddion, i 
ddwyn cariad brawdol yn fwy grymmus 2 
gwreſog yn ein plith nag y mae ef yn breſen · 
nol, Fe ddywedodd Criſt, mai angenrhaid yu 
dyfod rhwyfirau. O frodyr, gweddiwn Ar Dduw, 
yn ddifrifol, am iddo ef i'n diwygio, ac nid 
1 i . ein 8 i'n diniſttio. 
o os godde dd i er th | 
fod ar grefydd e yr w — 
bes y Traethawd bychan hwn fod o ddefnydd i 


e * 1 WED nid yn. * 14 


D. 


4 B. mae grealth * 5. s > 
fammod, i gae ar fr n 
raeg, Pris Swl 2 fy NO, ** 1 


